Kwamatin Raba Littattafai Da Rububuce-Rubucen Addini Ga Alhazai Da Masu Umara 


Miqatin Daukar Harami 


Siffar Umara 
Ranar Tarwiyah 
Muzdalifah 
Ranar Yanka 
Kwanakin Tashriqi 
Hukunce-Hukuncen Da Suka 
Shafi Mata Muminai 


Fatawoyi Masu Muhimmanci 


Zavavvun Addu'o'l 


JAGORAN MAHAJJACI 
DA MAI UMARA 


Wallafar 


Dalal bn Ahmad al-“Akeel 


Gabatarwar 


Mai Girma / Ministan Ma'aikatar Kula Da 
Al-Amurran Musulunci Da Da'wah Da 
Shiryarwa Na kasar Saudi Arabia 


Bugun Ofishin Mataimakin Minista Mai Kula 
Da Al-Amurran Buga Littattafai Da Binciken Ilimi 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Wallafar 
Dalal bn Ahmad al- Akeel 


Gabatarwar 
Mai Girma / Ministan Ma’aikatar Kula Da Al-Amurran Musulunci Da 
Da Shiryarwa Na Kasar Saudi Arabia 


Bugun Ofishin Mataimakin Minista Mai Kula Da Al-Amurran Buga Littattafai Da Binciken Ilimi 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


@ At-Tahkik wal Idah Na Shaikh Abdul' Aziz ibn Abdullah ibn Baz 

Sifatul Hajj Wal Umrah Na Shaikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaimin‏ چ 
Ahkam Takhtassu Bil Mu'minat Na Shaikh Dr. Salih bun Fauzan al-Fauzan‏ @ 
Hisnul Muslim Na Shaikh Sa'id ibn Wahf al-Kahdani‏ چ 

ga Fatawal Lajnah Da'imah Zaunannen Kwamitin Binciken Ilimi da Fatawa 


© طلال بن أحمد العقیل. ۱:۲۲ 
فهرسة مكتبة اللك فهدالوطنية أثناء النشر 


العقیل. طلال بن أحمد 

دلیل الحاج وامعتمر - (Bide‏ 

۰ صفحة ۱۷0۱۲۰ سم 

۹۹٦۰-41-۹٦٤-۹ ردمك:‎ 

۱- الحح - مناسك ٢‏ العمرة 1 - العنوان 
ديوي ۲۵۲۵ ۱۳/۳۹۲ 


رقم الایداع: ۲۳/۲۹۱۷ 
ردمك: MATA NAMA‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
هاتف: 1۳۹۱۸۰۰ - فاكس : 1۹۸71۳۵۵ - جوال: ۰۵۵14۸1۵4 
ص ۔ ب: ۱۸6۵۵ - جدة ۲۱:۱۵ 
المملكة العربية السعودية 


40000 00 LU مسر‎ chee prt bow 
الحج فلا رفت ولا‎ a أشهر معلوملت‎ SI 


a7 


روس 7“ مر KA‏ قايس نز م رار و ےھ له دوو 
کہ رس T% (GIA‏ وما نشعلوا من A>‏ يعلمه 
قا ری ہن 


SON EELS “ce‏ ری A‏ وس ر 
Os 15555) al‏ خر آلزار او oi‏ یتال 
ہے گے 27 58 2A‏ ۶ وم و و 
لب © لیس PES of ct peak‏ 

> wy 3 4 


ضا ين ai‏ ڪا phe KAN‏ 
ke 72 ary 7 A 244‏ ر 2د YA‏ 
فا کرو أله عند المشعر NAN‏ 5 کگروه 
her = 7‏ ع ما تس مدز 
XS‏ وان کُر of‏ تن لین W MBN‏ 
Ez -‏ 


DP EL کت‎ NY سس ور‎ ice 
ننس‎ Krai Di 


a, (EPA ee SA ee ee 7 
او اشد ڪا‎ 9ٰ۶ 
aad 2 gan ر‎ æ - Git g 
AGS GM O من‎ MA GS 


Ag ےہ ےہ‎ Tg پک کے ہے ہے ہہ رش ہہ‎ Roms 
ta take SEN حسئة وف‎ GANG 
A 

7 € 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya farlanta hajin 
Dakin Allah mai alfarma ga wad anda suke da iko daga cikin 
bayinSa, kuma Ya sanya aikin Haji kubutacce ya zama kankarace 
ga zunubai da laifuffuka. Salatin Allah da amincinSa su tabbata ga za- 
babben Annabi, fiyayyen wanda yayi dawafi da sa'ayi, kuma mafi girman 
wanda yayi talbiya kuma yayi addu'a. Wannan salati da aminci su tabbata 
7 har ga iyalan gidansa da sahabbansa da wanda ya bishi da kyautatawa kuma 
yayi koyi dashi. 
Bayan haka, ya dan uwana Alhaji mai daraja, ina maka maraba da lale zuwa 
wannan Kasa mai aminci, kuma ina rokon Allah — Tsarki ya tabbata a gar- 
eShi - ya saukake maka gudanar da ibadarka ta aikin haji da umara ta fuskar 
da Allah zai yarda da ita, kuma Allah ya sanya aikin ya zama da ikhlasi 
domin Allah sannan ya zama bisa koyarwar AnnabinSa — sallallahu alaihi 
wa sallam. Kuma ina rokon Allah ya kari aikin sannan ya sanyashi cikin 
ma’aunin aikinka. 
Ya dan uwana mahajjaci, idan kowace tawagar matafiya suna da shugaba, 
kuma kowane ayari yana da jagora mai nuna masa hanya, to lallai shugaban 
ayarin mahajjata shine Muhammadu — sallallahu alaihi wa sallam. Kuma 
jagorar wannan ayari ita ce hanyarsa da sunnarsa. Domin kuwa shine mai 
cewa: “Ku riki ibadar hajinku daga gareni”. 


Domin haka ne ya zama dole ga duk mai nufin dakin Allah domin Haji ko 
Umara ya koyi tsarin Annabi da kuma tafarkinsa — sallallahu alaihi wa sal- 
lam - ta hanyar amintattun littattafan koyarda ibadar Haji, da kuma tambayar 
malamai bisa duk abinda ya shige masa duhu. 


To ya kai alhaji, ga wannan littafi gabanka wanda kalmominsa a bayyane 
suke, ya fito cikin sabon sunfuri, zai saukaka maka fahimtar hukunce huku- 
ncen haji da Umara da salon bayani Kuru-Kuru, tare da hotuna masu fito da 
komai filla-filla. Ina fata zaka daukeshi a matsayin jagoranka a hajinka da 
umararka. 
Lallai Ma'aikatar Al-amurran Musulunci ta Saudi Arabia tana murna 
NZA da wannan matsayi da Allah ya bata na yi maka hidima ta baya- 
LA = nin duk abinda zaka bukaceshi idan wani abu ya shige maka duhu, 
EAN domin kuwa, ta tattali wasu cibiyoyi da rumfuna na musamman da 


zaka samu malaman da zasu nuna maka hanya, domin aiki da 
fadin Allah Ta'ala “Ku tambayi ma'abuta Ambato (ilimi) in ba 
ku sani ba”. 


WAA‏ سو ر 


WY لا لو‎ SIN Sal HES 


A Karshen wannan shimfida tawa, ba zan KarKareta ba sai na yi godiya mai 
tarin yawa ga dan uwana Shaikh Dalal bn Ahmad al-AKeel wanda ya wal- 
lafa wannan littafin jagora. Kuma ina rokon Allah ya sanya wannan littafi da 
kuma dukkan wani kokari da gudumowa da wannan bawan Allah ya ke yia 
wannan fage, ya sanyata cikin ma’aunan 


kyawawan ayyukansa, kuma ya kambama masa sakamakonsa da shi da abo- 
kan aikinsa na kwamitin rabawa alhazai da masu umara littattafai da rubuce- 
rubucen addini da ke Jiddah, bisa wannan aiki mai albarka. 


Idan da wata wasiyya da zanyi maka ya baKon Dakin Allah, to zan maka wa- 
siyya tare ni kaina cewa ka ribaci wannan lokaci mai daraja wajen duk wani 
aiki da zai jawo yardar Allah wanda kazo a matsayin bakonSa, kuma ka sauka 
cikin iyakokin DakinSa, tare da barin duk abinda zai jawo fushinSa kuma ya 
ke Ki. Allah — Ta'ala - yana cewa: 


{... kuma wanda yayi nufin ilhadi (karkata daga gaskiya) a cikinsa da zalunci 
zaMu dandana masa wata azaba mai radadi.} [Suratul Haji: 25]. 


" ومن برد فيو Puang ME‏ 


Ina rokon Allah ya sanya hajinka kubutacce, aikinka abin godiya, zunubinka 
abin gafartawa. 
Salatin Allah da amincinSa da albarkarSa su tabbata ga bawanSa kuma man- 
zonSa, shugabanmu, abin koyinmu kuma abin Kaunarmu Muhammadu, tare 
da iyanlan gidansa da Sahabbansa da masu biye musu. 
Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh 4 
Mai Girma/ its 
Ministan Al-Amurran Musulunci da Da Shiryarwa. EZ 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Ka'abah Mai Daraja ita ce Dakin Allah “yantacce 


Zukatan Musulmi duk inda suke a bangarorin duniya gareshi suke 
karkata. Goshi da zukatan bayin Allah masu khushu’i da KasKantar 
da kai ga Allah sau biyar a yini da dare, duk wannan daki suke fuskanta. 


Musulmi na kwararowa tawaga-tawaga zuwa Daki “yantacce daga kowace 
hanya da wuri mai nisa, tun daga zamanin da Annabi Ibrahim ya ginashi, 
don yin aikin hajinsu, kuma domin suyi dawafi a wannan daki mai daraja. 
Wannan don ya Kara tabbatar da cewa wannan Daki shine daki na farko 
da aka sanyawa mutane domin su bautawa Allah a cikinsa bisa ilimi da 
basira, da akida tsabtatacciya, wadda bata gurbata da miyagun akidu da 
ra'ayoyin da suka saki hanya ba. 


Allah Ta'ala yana cewa: 


A سی‎ LES 
Gam Ser A lal 
z MAEKA سر یہ‎ 2 


ce الَا‎ Caster AES ومن‎ mn IA ESL Ee 4> 
7:60 1 nd, 2 114, cy AS a Si DS ait 
Co) کت ی اا کے یاک ومن کر کان الله ع عن مین‎ 


سورة آل عمران 

{Kuma lallai daki na farko da aka aza domin mutane, shi ne wanda ke 
Bakka mai albarka kuma shiriya ga talikai. A cikinsa akwai ayoyi bayy- 
anannu (misali) matsayin Ibrahima. Kuma wanda ya shige shi ya kasance 
amintacce. Kuma aikin hajin Dakin wajibi ne domin Allah a kan mutane, 
ga wanda ya samu iko zuwa gare shi, kuma wanda ya kafirta to lallai Al- 
lah Mawadaci ne daga barin talikai} Suratu aal Imran: 96-97. 


23 


RUKUNAN MUSULUNCI 


Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — ya ce: 


“An gina musulunci kan ginshikai guda biyar : »-....oocoooooc coco. 


Ta wannan mahanga zai bayyana garemu cewa haji daya ne 
daga cikin rukunan addinin Musulunci. 


Wanda yake da ikon zuwa haji, musuluncinsa ba zai cika ba sai 
ya yi wannan aiki. 

Sai dai kuma wata ni'imar da Allah yayiwa bayinsa ita ce hajin 
nan bai wajaba ba sai sau daya a rayuwar bawa. 

Domin kuwa yayin da Allah ya farlanta haji, wani bawan Allah 
ya cewa Annabi — sallallahu alaihi wa sallam - : “Shin, a kowace 
shekara sai mutum yayi?” Sai Annabi — sallallahu alaihi wa sal- 
lam — yace: Haji sau daya ne. Wanda ya Kara to yayi nafila”. 
Hadisi ne ingantacce. 

Wajibi ne haji ya zama an yi shi da tsantsar ikhlasi, wato don 
Allah kawai Shi kadai, kuma kada ya zama akwai riya a cikinsa 
ko jiyarwa, domin Allah Ta'ala, cikin wani hadisi Kudusi, yana 
cewa: “Ni ne mafi wadatuwar abokan tarayya... Duka wanda 
ya aikata wani aiki, ya hada ni da wani a cikinsa, to zan bar shi 
da shirkarsa”. 

Haka kuma wajibi ne aikin haji ya zama ya dace da abin da aka 
ruwaito daga Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam -. 


Don haka muna yiwa ‘yan uwanmu Alhazai masu niyyar 
haji wasiyyar cewa kada su fara tafiyarsu ta zuwa haji har 
sai sun nemi ilimin yadda Annabi — sallallahu alaihi wa sal- 
lam ya yi aikin hajinsa, domin su sami damar koyi dashi 
kuma su yi biyayya ga umarninsa cikin fa insa: 


“Ku dauki aikin hajinku daga gareni’. 


4: 


مد 


eats wa “| 


madu — sallallahu ala 
wa sallam — MansonSa ne. | 


Tsai da Sallah 


Ba da Zakkah 


Azumin watan 


Ramadan 


Hajin Dakin Al- 
lah Mai Alfarma. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


KAN LADUBBAN TAFIYA 


1 ۔‎ Wajibi ne akan maniyyaci ya zama manufarsa a hajinsa ko 
umara itace yi don Allah da neman kusanci zuwa gareshi, 
kuma ya kiyaye kada yayi aikin don neman tarkacen duniya, 
ko alfahari, da neman suna da lakuba, ko don riya ko jiyarwa. 


2 - Ana so ga matafiyi ya rubuta wasiyyarsa, da dukkan basussu- 
kan da shi yake bi da kuma wadanda ake binsa. Ya mayarda 
kayan ajiya ga masu su, ko ya nemi izininsu akan cigaba da 
ajiyesu. Domin shi ajali a hannun Allah yake. 


3 - Tuba daga zunubai da sabon Allah, da nadama bisa abinda ya 
wuce da kuma kuduri mai karfi cewa ba za a koma ba. 


4 - Mayar da kayan zalunci da hakkokin mutane, kamar wanda 
yaci dukiyar wani ko mutuncinsa. Ko kuma ya nemi su yafe 


masa su yi masa rangwame. 


5 - Ya yi aikin hajinsa da dukiya mai tsarki daga halaliyarsa, do- 
min Allah Mai Tsarki ne, ba ya karbar abu sai mai tsarki. 


6 - Ya nisanci dukkan nau'o'in sabo, don haka kada ya cutar da 
kowa da harshensa, ko da hanunsa. Kada ya shiga turereniya 
da masu hajiko Umara wadda zata kai ga cutar dasu. Kada 
ya rika annamimanci, kada ya auka cikin gibar dan uwansa, 
kada ya shiga musu da jayayya da abokansa ko wasunsu sai 
ta hanya mafi kyau. Kada yayi karya, kada ya fadi abinda bai 


Ne 
رت‎ 


sani ba game da Allah ko addininSa. 


NUSARWA KAN 708 


7 - Wajibi ne akan mai haji ko umara ya nemi ilimin hukunce- 


hukuncen umarar da hajin. 


8 - Wajibi ne matafiyi ya kiyaye dukkan wajibanda shari'ah ta 


dora masa, kuma lallai sallah akan lokacinta kuma cikin jam'i 
tana cikin mafi girman wadannnan wajiban. Matafiyi kuma 
ya yawaita ayyukan da’a kamar karatun al-Kur’ani da zikiri, 
da addu'a, da kyautatawa mutane a magana da kuma a aikace, 
da taimakawa mabukata, da tausasawa musulmi, da bada sa- 
daka ga fakirai, da kuma umarni da abu mai kyau da hani daga 
mummuna. 


9 - Ana so matafiyi ya yi Kokari wajen samun abokin tafiya na 


kwarai. 


10 - Matafiyi ya dabi'antu da halaye da ta’adu masu kyau, kuma 


dasu ne zai yi mu'amala da mutane. Wadannan halaye na 
kwarai sun kunshi hakuri da afuwa da tausasawa da saukin 
hali, da jimiri, da barin gaggawa wajen hukunci kan abubuwa, 
da Kankanda kai, da karimci, da kyauta, da adalci, da tausayi, 
da amana, da tsantseni, da rangwame, da dattako, da kunya, da 
gaskiya, da alheri da kyautatawa. 


11 - Ana so har yanzu ga matafiyi yayiwa iyalansa wasiyya da 


tsoron Allah, domin kuwa ita ce wasiyyar Allah Ta'ala ga mu- 
tanen farko da na karshe. 


12 - Ana so ga matafiyi ya kiyaye addu'o'i da zikirori da suka 


zo daga Ma'aiki — sallallahu alaihi wa sallam - , daga cikinsu 
akwai addu’ar matafiyi da addu’ar da akeyi yayin da aka hau 
abin hawa, duba shafi na 75. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Aiki Na Farko A Haji Da Umara 


Abin da ake nufi da ihrami shine niyyar shiga aikin ibadar haji. Lokacinsa 
dangane umara shine ko yaushe kuma kowace rana ta shekara. Dangane da 
haji kuwa lokacin harami shine watannin haji, wato: 


y Daga nan sai Shawwal da Dhul Ra” dah da Goman farko na watan Dhul Hijjah. 
maniyyaci yayi 
niyyar daukar “i Rukunan haji da umara suna farawa ne yayin da akayi harama 
harama da haji | : daga mikati. 

ko umara: ; - - : تسس‎ 
Idan maniyyacin haji ko umara ya isa mikati ta hanyar kasa wato 
mota da makamancinta, ana so yayi wanka, kuma ya shafa turare 
in da halin hakan. Amma idan bai samu yin wankan ba babu 

In umara ce, | : komai akansa. Sa'annan ya sanya tufarsa ta harami, wato gyauto 
yace: Labbaika |..: da mayafi farare kuma masu tsafta. 

Umratan Ita kuwa mace ba a sunnanta mata wani kaya na musamman ba 
wajen daukar harami. Tana da damar sanya duk kayan da zai 
suturce mata gabobin jikinta, ko wane irin launi ne kuwa kayan, 
amma kada ta fitarda adonta. 

In Tamattu'i Daga fara talbiyyar nan alhaji ko mai umara yayi shela ke- 
ne yace: Lab- nan da fara ibadarsa. 
baika Umratan 
Mutamatti'an Amma idan ta ruwa ya shigo ko ta sama, to abinda aka saba shine 
Biha Ilal Hajj matukan jirgin ruwan ko na saman zasu sanar da fasinjoji mani- 
yyata cewa an kusa zuwa daura da mikati, domin masu niyyar 
In Rirani zai yi hajin ko umarar su shirya sanya kayansu na harami. Yayin da 
yace: Labbaika suka zo daura da mikati sai suyi niyyar shiga harami domin haji 
Umratan Wa ko umara kuma su yawaita yin talbiyya. 
Hajjan In Ifradi |..: 
ne yace: Lab- A irin wannan yanayi babu laifi ga maniyyaci ya fito tun daga 
baika Hajjan gidansa a Kasarsu, yana sanye da kayan ihraminsa, sannan yayin 
da ya samu sanarwar cewa jirgin ruwansu ko na sama ya iso 
عر ا‎ daura da mikati, sai kawai ya fara talbiyyarsa. 


Ya y N Maza zasu bayyana wannan talbiyya da daga sautinsu amma banda mata. 


Dan uwa Mahajjaci, kafin Ihrami ya kamata ka yi abubuwan da za a ambata a kasa: 


1 - Yanke farce (kumba), da rage gashin baki, da gusar da gashin ham- 
mata da na mara. 
2 - Wanke dukkan jiki idan da hali. Babu laifi in hakan bata samu ba. 


Shi dai wankan sunnah ne ga maza da mata dukka har mai haila da jinin biki 


3 - Namiji zai cire dukkan dikkankun kaya, ya sanya kayan ihrami. 


Babu wata 


4 - Mace zata cire makarin ido, da nikabi da safar hannu. Ta sanya sallah ta 


mayafi don rufe fuskarta da kanta daga mazan da ba maharaman- 
ta ba. Koda shi abin rufe fuskar yana taba fuskar babu komai. 


Mace zata iya shafa turaren da kanshinsa ba zai bayyana ba. 


Bayan gama duk abinda aka ambata sai mahajjaci ya Kudurci shiga nau’in iba- 
dar da zai yi. Daga daura niyyar nan to ya shiga halin ihrami kenan koda bai yi 
furucin komai ba. Da zai sanya niyyar shiga ihraminsa ta zama bayan sallah ta 
farilla da zai yi kyau. Idan kuwa ba lokacin sallar farillah bane, kuma yayi sal- 
lah raka’a biyu da nufin nafilar bayan alwala, to hakan babu laifi. Idan mahajjaci 
yana wakiltar wani ne, wato yana hajin ne a madadin wani dabam, to zai yi niyyar 
ne yana mai cewa: “Labbaikallahumma ‘an Fulan’ (wato a madadin Wane..sai ya 
fadi sunan wanda yakewa hajin). 


Lafazin Talbiyyah: = 
afazin Talbiyyal = 


Labbaikallahumma labbaik. Labbaika la sharika laka labbaik. Innal 
hamda wanni’mata laka wal mulk. La sharika lak. 


(Na amsa maka Ya Allah, Na amsa maka. Na amsa maka babu abokin 
tarayya gareka, Na amsa maka. Lallai yabo da ni’mah, tare da Mulki, 
Kai Ka cancancesu). 


Lokacin Talbiyyah: eee, 


Idan a umara ne talbiyyah tana farawa ne daga shiga ihrami zuwa fara Dawafi 


Indan a haji kuwa tana farawa daga shiga ihrami har zuwa lokacin da alhaji zai ING 1 
fara jifan Babbar Jamrah, wato majefa ta al-Akabah. 


musamman 


Wa domin shiga‏ ون مس 
Bayan wankan namiji zai iya sa turare gwargwadon hali a jikinsa ihrami‏ - 5 
kadai amma kada turaren ya taba tufar ihramin.‏ 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Mikatin Haji guda biyar ne 


Annabi — sallallahu alaihi wa sallam — ya tantance wura- 
ren miKati guda biyar domin daukar harami. 


Wadannan wurare sune kamar haka: 


Dhul Hulaifah 


Al-Juhfah 


Karnul Manazil 


Yalamlam 


Dhatu Ir Kin 


Shine mikatin mutanen Madina da duk wanda ya biyo ta han- 
yar Madina. Yanzu ana kiransa Abyar Ali. Yana kan nisan 
450 km daga Makkah. 


Shine mikKatin mutanen Sham (Syria, Lebanon, Jordan da 
Falasdinu), da Magrib (Morocco, Aljeriya, Tunisia, Mauri- 
taniya, da Yammacin Afirka), da Masar, da kuma duk wanda 
ya biyo ta hanyarsu. Wannan mikati yana kusa da garin 
Rabigh ne kuma mutane yanzu daga Rabigh din suke daukar 
harama. Wannan wuri ya kai kimanin 183 km daga Makkah. 


Shine miKatin mutanen Najd da duk wanda ya biyo ta han- 
yarsu. A yanzu ana kiransa As-Sail al-Kabir. Yana da nisan 
kimanin 75 daga Makkah. 


Shine mikatin mutanen Yaman da wadanda suka biyo 
hanyarsu. Mutane yanzu suna daukar harami ne daga al- 
Sa’diyyah wanda ke kan nisan 92 km daga Makkah 


Shine mikatin mutanen Iraki da wadanda suka biyo ta han- 
yarsu. Ya kai kimanin 94 km daga Makkah. 


Don haka abin da ya wajaba akan duk wanda yake da niyyar 
yin haji ko umara kuma ya biyo ta daya daga cikin wadannan 
miKati to lallai ya dauki harama daga nan. Duk wanda kuma 
ya Ketaresu da gangan ba tare da daukar harama ba, to wajibi 
ya koma zuwa ga mikatin kuma ya dauko harama daga can. 
Idan kuma bai yi hakan ba to yanka ya kamashi. 


Zai yanka rago ko tunkiya a Makkah ya rabawa fakiran garin. 


Dangane da wadannan mik 
Allah — sallallahu alaihi wa: 


“Wa annan mikatoci na su wadannan mutanen ne da kuma duk 
wanda ba dan nan ba amma hanya ta biyo dashi kuma yana da 
niyyar haji ko Umara”. 


Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. 


Su kuwa mutanen Makkah — haka kuma duk wanda ke cikin garin Makkah amma 
ba dan garin ba — to zasu dauki haramarsu ta haji ne daga cikin Makkah. Amma 
haramar umara to ba zasu dauketa daga cikin garin Makkah ba, sai dai su fita 
wajen Harami (wato al-Hillu) kamar at-Tan'im. 


Amma wadanda gidajensu suke tsakanin miKati da garin Makkah kamar mazauna: 
Jiddah Bahrah Masturah Umm as-Salam Badr al-Shara'i 


Duk wadannan za su dauki haraminsu daga gidajensu ko kuma duk inda niyyar 
haji ko umara ta taso musu. 


Arewa 


Dhul Hulaifah 
450 km 
هھ‎ 
Al-Juhfah 


Dhat Irkin 
® 94km 


= = يج‎ Karnul Manazi! 
= 75 km 


Yalamlam 
92 km 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Bayan daura harama a mikati haramun ne akan mai 
haji da umara ya aikata wadannan abubuwa: 


H 
ع م م م وى‎ KAKAK اع ع‎ 


© Gusar da wani abu na gashi ko yanke farce. Amma in wani abu 
na gashin ko farcen ya fado ba tare da nufi ba, ko kuma in mai 
ihramin ya cire wani gashi ko ya yanke farcen bisa mantuwa ko 
jahiltar hukuncin to babu komai a kansa 


© Bai halatta ba ga mai ihrami ya sanya turare a jikinsa ko jikin 
kayansa na harami. Babu laifi dangane da guntun turaren da ya 
shafi jikinsa kafin shiga halin ihrami. Amma in a jikin kayan ne 
to lallai ne a wankeshi. 


@ Bai halatta ba ga mai harami ya rufe kansa da tufar ihrami ko wani 
abu dabam wanda zai danfaru da kansa kamar hula, da hirami ko 
rawani. Amma in mai harami ya 11111116 kan nasa bisa mantuwa 
ko saboda rashin sanin hukuncin hakan, to wajibi ya cire wannan 
lullu6i daga lokacin da ya tuna ko ya san hukuncin, amma ba ko- 
mai a kansa na yanka. 


@ Bai halatta ba ga mai harami ya sanya dinkakkiyar tufa a jikinsa baki-daya ko 


1 NA wani sashe nasa kamar jallabiya, da duk wata riga, ko rigar da take hade da hu- 

b larta (‘yar Moroko), da wando. Hakanan an hana sanya khuffi. Sai dai idan 

۶ mutum bai sami gyauto ba, ya halatta gareshi ya sanya wando. Wanda bai samu 

5 takalmifade ba (wato slipa ko sandal) zai iya sa khuffi, kuma babu komai a kansa. 

Bai halatta mai harami ya nemi auren mace ko daurin auren ba,‏ 9 ماک 
Ls a ko ga kansa ko ga wani dabam. Haka nan bai halatta ya yi jima’i‏ 


da mace ko ya rungumeta da sha'awa ba. Sabo da hadisin Us- 
man — radiyallahu “anhu — cewa Annabi — sallallahu alaihi wa 
sallam — yace: 


“Wanda ke cikin ihrami ba zai yi aure ba, ba za 
a aureshi ba, kuma ba zai nemi aure ba 


Muslim ne ya ruwaito shi. 


Bai halatta ba ga musulmi, ko mai harami ko ba mai harami ba, 
ya dauki tsuntuwa ko ta kudi ce ko zinare ko azurfa ko waninsu a 
cikin zagayen iyakokin harami, sai in da nufin cigiya ne. 


Bai halatta ba ga mace da take cikin halin ihrami ta sanya safar 
hanu, kuma kada ta suturce fuskarta da nikabi ko burka'i (abin 
rufe ido na mata). Idan ta kasance tare da mazan da ba maha- 
ramanta ba to wajibi ne akanta ta suturce fuskarta da mayafi ko 
makamancinsa kamar dai yadda zata kasance in da ba a halin 
ihrami take ba. 


Haramun ne ga musulmi ko mai ihrami ko ba mai ihrami ba, 
namiji ne ko mace, ya bijirowa abin farauta da niyyar kisa ko 
korarsa ko taimakawa wani akan haka cikin zagayen iyakokin 
harami. Shi kuwa mai ihrami bai halatta ba gareshi yayi haka ko 
cikin iyakokin harami ko a waje. 


Haramun ne ga musulmi ko mai ihrami ko ba mai ihrami ba, ya 
yanke wata bishiya daga bishiyoyi ko tsirrai koraye wadanda ba 
dan Adam ne ya dasa su ba a cikin iyakokin harami. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Sanya Zobe Sanya Agogo 


Sanya Takalmi (slipa ko sandal) 
Sanya Lasipikar kunne (Earpiece) 


Amfani da Lema 


Sanya Tubarau 


Shiga Cikin Mota 


© Daura Belt 


Daure Ciwo Da Bandeji 


Wanke Kai Da Jiki 


(Ko da kuwa gashi ya zuba bada niyya ba) 


Ya halatta ga mai ihrami ya dauki kaya ko shim- 
fida a kansa. 


Hakanan ya halatta gareshi ya canza kayan ih- 


RE rami ya tsaftacest: Idan mai ihrami ya lullube kansa da mantuwa ko 
[IN ZA cikin rashin sanin hukuncin, wajibi ne ya cire lullubin daga lokacin da ya 
و‎ y N tuna ko ya san hukuncin, kuma babu komai a kansa na yanka. 


Mafificin wadannan nau'o'in Haji shine Tamattu'i ga wanda bai koro abin hadayarsa ba. 


Wajibi ne akan duk wanda ke da niyyar haji ya zabidaya daga cikin wadannan nau'o'i guda uku. 


Kuma shine wanda Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam - ya umarci Sahabbansa dashi 


| Haji 


| 


2 Kirani | 


|| 
| 


Akwai Hadaya 


3 Ifradi 


Haji Kawai 


Babu Hadaya 
Akansa 


Ma'anar Tamattu'i shine yin harama da Umara a cikin watannin Haji, wato Shaw- 
wal, da Dhul Ka’dah da kwanaki Goman farko na Dhul Hijjah. Maniyyaci zai ce: 
Labbaika Umratan Mutamatti’an biha Ilal Haji. Zai warware ya fita daga Umararsa 
ne idan yayi dawafi da Sa'ayi da saisaye. Daga nan an halatta masa duk abin da aka 
haramta saboda ihrami. 


A ranar 8 ga watan Dhul Hijjah sai yayi ihrami da haji daga masaukinsa, ya fita 
zuwa Mina da sauran wuraren ibadar haji, ya kammala hajinsa. Kuma akwai yankan 
hadaya akansa. Zai yanka rago ko taure guda daya, ko su hadu su bakwai su yanka 
rakumi daya, ko su bakwai su yanka bajimi daya. In bai samu halin hakan ba to zai yi 
azumin kwana uku cikin kwanakin haji, kwanaki bakwai kuma idan ya koma garinsu. 


Ma'anar kirani shine yin harama da Umara da Haji tare. Wajen niyyarsa zai ce: Lab- 
baika Umratan Wa Hajjan. Idan ya isa Makkah sai yayi dawafi da Sa'ayi. Dawafin 
na Kudumi ne, Sa’ayin kuma daya zai yi amma na Haji ne da Umara tare. Sannan zai 
cigaba da zama cikin ihraminsa, ba zai warware ba. Ranar 8 ga wata sai ya fita ۵ 
Mina kuma ya kammala sauran ayyukan ibadarsa wadda ta Kunshi Haji da Umara, 
saidai cewa ba zai yi wani Sa’ayi ba domin yayi shi lokacin da yayi dawafin Kudumi. 
Akwai hadaya akan mai Kirani. Zai yanka rago ko taure, ko kuma ya hadu da wasu 
su zama su bakwai su yanka rakumi daya, ko su yanka bajimi daya. Idan bai samu 
halin yankan ba, zai yi azumi uku a kwanakin haji, bakwai kuma idan ya koma garinsu. 


Ma'anar Ifradi shine yin harama da Haji shi kadai. Idan mani- 
yyaci ya isa mikati zai ce: Labbaika Hajjan. Idan ya isa Makkah 
kuma zai yi dawafin Kudumi, ya yi Sa'ayi kuma na Haji. 


Sai ya cigaba da zama cikin ihraminsa har sai ya 
kammala ibadarsa ta haji. Babu hadaya akan mai ha- „ BE 
jin Ifradi, domin bai hada Umara da Haji ba. IS ZA 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Daukar Harama daga Mikati Ya Shafi 


Kowanne Mahajjaci 


| Zai harama da Haji Zai harama da Haji da Umara Zai harama سر‎ 


y Zai yi Dawafin Kudumi Zai yi Dawafin Kudumi Zai yi Denverin 
Umara 

Zai yi Sa'ayi na Haji da | Zai yi Sa'ayi na‏ 7 وو ہی 
Zai yi Sa'ayi na Haji Umar Umar‏ 


5 E = Zai zauna cikin Ih- 
Zai zauna cikin Ihrami raminsa har ranar 10 


Har Ranar 10 ga wata. Zai : Zai saisaye gashin 

: a wata. Zai nesanci ; 

abs ambia سا ات‎ Uk abubuwan da aka. عو وت‎ 
haramta saboda ihrami 


Zai fita daga ihraminsa kuma an halatta masa komai daga cikin abubuwan da 
aka haramta saboda ihrami, har saduwa da iyalinsa. 


Zai yi harama da Haji ranar Tarwiyah, wato 8 ga wata 


1 Dawafin Kudumi dangane da mai Ifradi da kuma mai Kirani sunna ne. Idan ya barshi babu 
komai akansa. 


2 Idan yayi dawafin Kudumi kuma ya zarce zuwa Mina to zai yi Sa'ayin Haji ne bayan yayi 
dawafin Ifadah. 


Yaro karami wanda bai kai mayyazewa ba waliyyinsa ne zai yi masa niyyar harami, sai ya cire 
masa kaya dinkakku, kuma yayi talbiyya a madadinsa. Da zarar wannan yaron ya dauki harama 
kuma sai a hanashi duk abinda aka hana babba. 


Yarinyar da bata kai matsayin mayyazewa ba, waliyyinta zai mata harama kuma yayi mata talbi- 
yya. Da haka ta shiga halin ihrami, sai a hanata duk abinda aka hana babbar mace mai harama. 


Ya kamata su (wato yaran, namijin da macen) zama cikin tsarki a tufarsu da jikinsu a lokacin 
dawafi. Domin shi dawafi ya yi kama da sallah, ita kuwa sallah, tsarki sharadine na ingancinta. 
4 Idan yaron ko yarinyar sun kai munzalin mayyazewa, za su yi ihrami ne da izinin wali- 
RUZ yyansu, kuma idan suka shiga ihrami za su aikata duk abin da manya suke aikatawa, 
5 kamar wanka da sanya turare da makamantansu. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Manzon Allah - sallallahu alaihi wa 
sallam - ya ce: 


“Ana kankare zunubin da mutum yayi 
tsakanin umara da wata umarar. Shi 
kuwa Haji kubutacce (wanda babu 
sabon Allah cikinsa) to bashi da wani 
sakamako sai aljannah”. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


` Dawafin Umara 


Yayin da mai niyyar umara ya isa Makkah 


An so gareshi yayi wanka daga shigowarsa, sannan ya tafi 
zuwa masallacin ka’abah don ya gudanar da ibadarsa ta umara. Idan 

ya tafi masallacin ba tare da yayi wankan ba to babu komai a kansa. 

Yayin da zai shiga masallacin haramin anso ya fara shiga da Kafar 

dama, yana mai cewa: 

A'udhu billahil-Azim wa bi wajhihil-Karim wa Sultanihil-kadim 

Minas-Shaitanir-Rajim. Allahumma-aftah li abwaba rahmatik 

“Ina neman tsarin Allah Mai Girma da Fuskarsa Mai Daraja Da Ikonsa 

Dadadde, daga Shaidan la’ananne. Ya Allah Ka budemin Kofofin Rahamarka” 


Sannan sai mai Umara ya tinkari Dakin ka'abah mai daraja don fara 
dawafi. Yana daga cikin sunna namiji mai dawafi yayi ‘Iddba’i amma 
a dawafin Umara da na Kudumi kawai. Yadda ake yi shine mutum ya 
yaye kafadarsa ta dama, yana mai sanya tsakiyar mayafinsa Karkashin 
hamatarsa ta dama, sai kuma ya sanya gyaffan mayafin guda biyu kan 
kafadarsa ta hagu. 


Sannan sai mai Umara ya fara dawafi, zagaye bakwai, yana mai far- 
awa daga Bakin Dutse. Idan ya samu damar isa ga dutsen to sai ya 
sumbaceshi in ya samu iko, ba tare da ya cutarda mutane ba ta hanyar 
kutsawa cikin turmutsutsu, ko turereniya, ko zage-zage ko doke-doke. 
Wannan duka kuskure ne, domin abin da ke cikin hakan na cutar da 
musulmi. Ya isheshi yayi nuni zuwa Bakin Dutsen daga nesa yana mai 
cewa: Allahu Akbar, ba tareda ya tsaya ba. 


N 
= 20 Ti 
KN 


SIFFAR UN 
Dawafin Ui 


Sannan sai mai dawafi ya cigaba da sauran zagayen dawa- 
finsa bakwai. Ya nesanci cutarda mutane ta hanyar turereniya 
da daga sauti. Sai ya roki Allah abinda ya so da addu’o’i da karatun 

Kur’ani Mai Girma. Ya kuma sani cewa babu wasu addu'o'i da aka keb- 


ance a dawafi kamar yadda wasu mutane suke aikatawa. 


Idan mai Umara ya isa Rukunul Yamani, sai ya tabashi da hannunsa in 
ya samu damar hakan. Ba zai sumbaceshi ko ya shasshafeshi ba, kamar 
yadda wasu mutane sukeyi, hakan kuwa ya sabawa sunnar Annabi — sal- 
lallahu alaihi wa sallam - . Idan taba Rukunul Yamani din bai samu ba 
gareshi to sai kawai ya wuce ya cigaba da dawafinsa ba tare da yayi nuni 
da hannunsa zuwa ga rukunin ba, ba kuma tare da kabbara ba. Sunna ne 


a tsakanin Rukunul Yamani da Hajarul Aswad mai dawafi yace: 
Cy) MN ا‎ ta KENA ES 
سورة البقرة‎ 
Rabbana Aatina fid Dunya Hasanatan wa fil Aakhirati Hasanatan Wa 
Kina Adhaban Nar 
(Wato Ya Ubangijinmu Ka bamu abu mai kyau a duniya da kum abu 
mai kyau a lahira kuma ka tsaremu daga azabar Wuta). Suratul Bakara. 


Haka dai mai umara zai kammala dawafinsa kamar yadda aka sif- 
fanta dinnan har yayi zagaye bakwai, yana mai fara kowane zagaye 
da al-Hajar al-Aswad ya kuma kare zagayen nasa dashi. Sunna ce 


mai dawafi yayi sassarfa a zagaye uku na farko na dawafin kudumi ARE 
tm 


da dawafin umara kawai. رها‎ y= 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Al-Rukn al-Yamani 


Al-Hijr 


Zaka fara daga al-Hajar al-Aswad kuma zuwa nan din ne zaka kare 


Ne 
KAT 


Kurakuran Da 
Yi A Wajen D: 


Wasu sukan yi dawafi su ratsa ta cikin Hijir, suna tsammanin 
dawafinsu yayi, alhali kuwa shi Hijir bangare ne na dakin Ka'aba, don 


haka dole ne mai dawafi ya zagayeshi ta waje. 


Taba dukkan kusurwoyin dakin Ka'abah, wasu ma har da bangon dakin 
sukan taba da shasshafawa da shafa labulen da Kofar dakin, da kuma 
makamu Ibrahim — alaihis Salam -. Duk wannan bai halatta ba, domin 
yana cikin bidi'o'i marasa asali a shari'ah kuma Manzon Allah - sallal- 
lahu alaihi wa sallam — bai aikatasu ba. 


Mata su rika gogayya da maza cikin cincirindo yayin dawafi, musamman 
ma wurin Hajarul Aswad da makamu Ibrahim - alaihis Salam. Wajibi 
a nesanci wannan. 


Yayin da mutum ya Kare dawafi lallai ya aikata wadannan abubuwa: 


1 - Lullube kafadarsa ta dama 

2 - Yayi sallah raka’a biyu a bayan Makamu Ibrahim — alaihis 
Salam — idan ya samu damar hakan. In kuma bai samu ba 
to yayi raka’a biyun a ko ina ya samu cikin masallaci mai 
alfarma. Sunna ce mai Karfi. A raka’ar farko bayan ya karan- 
ta Fatihah zai karanta: 


| ر 
Kali‏ 395 
A raka’a ta biyu kuma bayan karatun Fatiha zai karanta:‏ 


SEN 


سو 
ع 4117 
Suratul Ikhlasi (wato Rul Huwa Allahu Ahad) D‏ 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Bayan gama dawafi 


Mai Umara zai fita zuwa Safa domin yin sa'ayi zagaye bakwai. Idan ya 
kusanci dutsen Safa zai fara da abinda Allah ya fara ambata, inda yake cewa: 


leror‏ و 
© إِنَّ EEA‏ 


y “Innas Safa wal Marwata min sha'a'irillah” (Lallai Safa da Marwa suna 
cikin alamomin Allah). 


Sannan sai ya hau kan tudun Safa ya tsaya akansa ya fuskanci dakin 
Ka'bah, yayi hamdalah ga Allah (wato yace al-Hamdu lillah), ya kuma 
girmamaShi (wato yace: Allahu Akbar) duka sau uku. Sai yayi addu'a, ya 
yawaita addu'ar, yana mai daga hannunasa yana cewa: 


La ilaha illallah, Wahdahu La Sharika lah, Lahul Mulku Wa Lahul Hamdu 
Wa Huwa Ala Kulli Shai'in Kadir. La ilaha illallahu Wahdah. Anjaza 
Wa'dah Wa Nasara Abdah, Wa Hazamal Ahzaba Wahdah. 


(Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Shi kadai. Bashi da abokin ta- 
rayya. Shi ya cancanci Mulki, Shi ya cancanci Yabo. Kuma Shi Mai iko 
ne bisa komai. Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai. Ya 
zartarda alkawarinSa, kuma Ya taimaki BawanSa, kuma Ya ruguza Rund- 
unoni Shi kadai). 


Zai maimaita wannan sau uku. 


A tsakanin haka kuma ya rika yin addu’o’insa, ya roki abinda yaso. In 
kuma ya takaita bai kai hakan ba to babu laifi. Ba zai daga hannunsa ba 
sai idan ya kasance a halin addu'a. Ba zai yi nuni da hannunsa ba lokacin 
fadin kabbara. 


Nuni da hannu a irin wannan wuri yana daga cikin kurakuran da suka 
yadu sosai tsakanin alhazai da masu umara. 


Sannan ya sauko daga Safa, yana mai fuskantar Marwa, yana tafiya yana 

addu'a da abinda ya sawwaka na addu'o'i ga kansa da iyalansa da sauran 

musulmi. Idan ya isa wurin koriyar alamannan sai yayi gudu sosai. Amma 
ine ZA wannan ga maza ne kawai banda mata. Har idan ya isa wurin alama ta biyu 
عم‎ 24 5s sai ya koma tafiyarsa har kuma ya isa Marwa. 


La 


Yayin da Mai Umara ya isa Marwa 


© Zai fuskanci Ka'abah ya fadi irin abin da ya fada na zikiri lo- 
kacin da ya hau Safa, banda karatun ayar (Innas Safa...). Zai yi 
addu'o'insa, ya roki Allah abinda yaso, sannan ya sauko yana 
tafiya har ya isa wurin koriyar alama, sai yayi gudu har sai ya 
isa alama ta biyu. Daga nan kuma sai ya Karasa yana mai tafiya ۹ 
ta al'ada, har ya hau Safa. Haka dai zai yi tayi har ya gama 
Sa'ayinsa a wannan siffah da aka ambata, zagaye bakwai, ta- 
fiya daga Safa zuwa Marwa zagaye ne. Komawarsa daga Marwa 
zuwa Safa wani zageyen ne na dabam. 


© Babu laifi yayi Sa'ayinsa ana turashi a keke idan ya gaji ko kuma 
wata matsala ta rashin lafiya ta bijiro masa. 


Ya halatta ga mace mai haila ko jinin biki tayi Sa’ayi amma banda 
Yg dapan, Domin shi wurin Sa'ayi ba bangare bane na masallaci mai 
alfarma. 


@ Daga cikin kurakuran da suka yadu shine wasu mata kanyi sauri 
lokacin Sa’ayi a tsakanin alamomi koraye. 


0 Bayan gama Sa’ayi mai umara zai aske gashin kansa ko ya sai- 1 
sayeshi. Askin dai ya fi, sai dai in ya kasance mai Tamattu'i ne 
kuma tsakaninsa da fara haji babu lokaci mai tsawo, to wannan 
saisaye ya fi masa, sai ya bar askin ya zama lokacin haji. A wan- 
nan saisaye lallai ne a game dukkan kai. 


@ Mace zata yanke iyakar gwargwadon gabar yatsa ne na 


gashin kanta. 
Da wannan ayyukan umara suke karewa. / : 
AE 
Daga nan kuma duk abinda aka haramtawa mai umara in 


ya 
domin ihrami, ya halatta. Ya 1 Kij 


> 
= 
8 
Iz 
© 
FA 
o 
=> 


a Safa ka kare da Marwa 


75001010-016 0۸5707 UIUCYIES] TEMEN 9U LZE L3 npno 
v 
v 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


EA 


نے 


0-9 
شوه مومت 


KAA 
۰۶ 27 == 
ayy 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


4 Takwas Ga Watan Dhul Hijjah | 


Kafin Azahar | 


اس 


E 
: ےھ‎ 


Sallar Azahar | 
da La'asar'da | 


Magriba da Isha | 


Ayyukan Haji suna farawa ne a ranar takwas ga 
watan Dhul Hijjah 


Ita ce ranar da ake kira ranar Tarwiyah. 


A wannan rana da hantsi mai hajin Tamattu'i zai yi harama 
da haji. Kafin shiga wannan harami zai yi abubuwan da yayi 
kafin daukar harama da umara, wato wanka da sanya turare, da 
sallah, sannan yayi harama daga inda yake, wato masaukinsa. 


Shi kuwa mai hajin Kirani da mai hajin Ifradi dama ba zasu 
fita daga ihrami ba. Da mai Tamattu'in da mai Kiranin da mai 
Ifradin dukkansu zasu fita zuwa Mina kafin Azahar, kuma 
zasu sallaci Azahar da La'asar da Magariba da Isha kowace a 
lokacinta ba tare da jam'i (wato hada sallah) ba. Amma zasu 
yi kasaru ga duk sallah mai raka'a hudu su yita ra'ka'a biyu. 
Kuma zasu kwana a Minan a daren tara ga watan Dhul Hijjah, 
su sallaci sallar asubahi anan. Wanda ya kasance a Mina kafin 
ranar Tarwiyah, to zai yi ihrami ne daga Mina a lokacin hantsi. 
Abin da yake sunnah shine mahajjaci ya kwana a Mina yam- 
macin ranar Tarwiyah wato Daren Tara ga wata, har sai ya sal- 
laci asubahi ranar tara ga watan Dhul Hijjah, kuma ya saurara 
har rana ta fito, sai ya kama hanya zuwa filin Arfa, cikin nat- 
suwa da kwanciyar hankali, yana mai talbiyah da abinda yaso 
na zikirin Allah, da karatun al-Kur'ani, tare da yawaita talbiyah 
da hailala da kabbara da hamdala da kuma godiya ga Allah 
Ubangijin talikai. 


RANAR TARA GA WATAN DH 


Ranar Arfa موت مسمس‎ e > Emr 


Tsayuwar Arfa rukuni ne daga cikin rukunan haji. Haji baya : 


inganta sai da ita. Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sal- 1 


lam — yace: 
| (Arfa ita ce Haji). 


(Arfa ita ce Haji). Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito 


Wunin Arfa shine wuni mafi alheri tunda akayi duniya 


A wannan wuni ne dandazon mahajjata ke taruwa tawaga-tawaga 
zuwa filin Arfa. Ranar da Musulmi suke tsayuwa a wannan wuni 
mai girma a Arfa tun daga lokacin gushewar rana, wato kiran sal- 
lar azahar har zuwa lokacin faduwarta. A wannan wuni ne Allah 


ke alfahari da mutane akan Mala'iku. 

Yazo cikin Sahihu Muslim daga A’isha — radiyallahu “anha — 
cewa Annabi — sallallahu alaihi wa sallam - ya ce: 

“Babu wani wuni da, a cikinsa, Allah ya fi yawan “yanta 


bawa daga wuta 


kamar ranar Arfa. Kuma Yana kusantowa sannan Yayi alfahari 
daku akan Mala'iku, sai Ya ce: Me wadannan suke bukata”. 


¥ 


Daga fitowar Rana 


Har Faduwarta 


MUNA ROKON ALLAH FALALARSA DA KYAUTAWARSA azz 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Arfa 


Yana daga Sunnah:‏ مھ 


Alhaji ya sauka a Namirah kafin rana ta gushe daga tsakiya, in 
hakan ya saukaka gareshi. Idan rana ta gushe sai ya shiga iya- 
kokin filin Arfa, ya sallaci Azahar da La'asar da kiran sallah daya 
da Ikama biyu. Kuma ya zauna cikin wannan fili har faduwar 


„ rana. Akwai alamomi da allunan sanarwa masu yawa da suke 


bayyana wadannan iyakoki. 


Shi filin Arfa dukkaninsa wurin tsayuwa ne. 


١ Lallai alhaji yayi kwadayin amfani da lokacinsa a wannan wuni 


2 
6 
“fl ر‎ 


Sallar Azahar da! 


La'asar Kasaru 
kuma Jam'i 


wajen yin talbiya da zikiri da yawaita istigfari da hailala da go- 
diya da yabo ga Allah Ta'ala. Ya fuskanci Allah Ta'ala yana 
mai khushu'i da KanKan-da-kai, da KoKarin yin addu’a ga kansa 
da iyalansa da “ya” yansa da “yan uwansa Musulmi. Idan lokacin 
azahar ya shiga Liman zai yiwa mutane huduba ta tunatarwa da 
gargadi da wa'azi da shiryarwa, sannan yayi sallar Azahar da 


La'asar tareda alhazai jam'i (wato hada sallolin biyu) kuma Ka- 
saru, da kiran sallah daya, tada ikama biyu, kamar yadda Manzon 


7 


ے 


im rana ta fadi | 


ae 
Muzdalifa 


WA 
ST 


Allah — sallallahu alaihi wa sallam — ya yi. Babu nafila kafinsu 


ko tsakaninsu ko bayansu. 


Wajibi ne ga alhazai a wannan wuni mai albarka su nesanci au- 
kawa cikin kurakuran da zasu jawo musu hasarar lada da kuma 
sakamako a wannan wuni mai girma da kuma tsayuwa babba. 


20 


20 


ENT j Abinda yake sunnah shine fuskantar alkibla yayin addu'a. 


Wasu Kurakurai Da Suka Yadi 

Mahajjata Dangane Da 

Wasu Kurakurai Da Suka Yadu Tsakanin Mahajjata 
Dangane Da Ranar Arfa 

Da yawa daga cikin mahajjata sukan auka cikin kurakuran da ya 


kamata a fadakar akansu. Daga cikinsu akwai: 


Wasu sukan sauka a waje da iyakokin Arfa kuma sukan zauna nan din har 
faduwar rana, sannan sai su bar Arfa zuwa Muzdalifah. Duk wanda ya 
aikata haka to bashi da haji. 


Barin filin Arfa kafin faduwar rana. Wannan bai halatta domin ya sabawa 
aikin Annabi — sallallahu alaihi wa sallam. 


Turmutsutsu da turereniya wajen hawa dutsen Arfa da nufin zuwa can Ko- 
loluwarsa domin shafashi da sallah a wurin. Wannan yana cikin bidi’o’in 
da basu da asali a shari'ah, karin akan haka kuma Rokarin hawan kan 
jawo cutarwa ga lafiya da kuma jiki. 


Yana daga cikin kurakuran da suka yadu har yanzu fuskantar dutsen Arfa 
lokacin addu’a. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


4 


¥ 


Yayin faduwar Rana 


Zuwa Muzdalifa 


٦‏ 7 سم 
| 
| 
| 


1 


= 
E 
N 


Sallar Magriba da 
Isha Kasaru kuma 
a hadesu 


Kwana a 
Muzdalifa 


Sallar Asuba 
Zikiri da Addu'a 


Tsintar tsakuwa 


i Zuwa Mina 7 
ae 
KAN 


Yayin Faduwar Rana A Ranar Arfa 5 


Tawagar mahajjata zata kama hanyar su tinkari Mash’arul 
Haram, wato Muzdalifah, yadda daga sun isa zasu sallaci 
Magariba da Isha'i a hade kuma Kasaru, da kiran sallah daya 
amma ikama biyu. Sai kuma su kwana a can suna masu zikiri 
da godiyar Allah bisa falalarsa da kyautatawarsa ta basu damar 
tsayuwar Arfa. 


Yayin isarsu Muzdalifah, wasu alhazai kan auka cikin 
wasu kurakuran da ya kamata a fadakar akansu. Kamar: 


0 Bazama cikin filin Muzdalifah don tsintar tsakwaikwayin jifa 


tun kafin suyi sallar Magariba da Isha'in tasu 
99 Kudurta cewa tsakwaikwayin jifa dole sai a Muzdalifah ake 
tsintarsu 


® Wanke tsakwaikwayin jifa, domin kuwa ba a ruwaito aikata 
haka daga Ma’aiki — sallallahu alaihi wa sallam — ba. 


Abinda yake sunnah a nan kamar yadda muka ambata a sama shine alhazai 
su kwana a wannan dare a Muzdalifah har su sallaci sallar asuba. 


An yirangwame ga mata da masu rauni da yara Kanana da kuma masu kula 
da lamarinsu, su bar Muzdalifah su tafi Mina bayan dare ya raba kuma 
bayan wata ya buya. 


Idan alhaji yayi sallar asubahi, anso ya tsaya wurin Mash’arul Haram, 
wanda wani dutse ne a filin Muzdalifah, ko kuma ma a ko ina a Muzdali- 
fah. Sai ya fuskanci alKibla ya yawaita zikiri da kabbara da addu’a gwarg- 
wadon abin da ya saukaka gareshi. Sannan ya kama hanya ya fita daga 
Muzdalifah zuwa Mina kafin fitowar rana, kuma a kan hanyarsa ta zuwa 
Mina din ne zai fara tsintar tsakwaikwayin jifa guda bakwai girmansu ka- 
mar sama da kwayar Hummus (kamar kwayar gurjiya) kadan, domin jifan 
Jamratul Akabah. Sauran majefun kuwa zai tsinci nasu ne a Mina. 


Daga nan kuma sai ya cigaba da tafiyarsa zuwa Mina yana mai 
talbiyah, cikin kankan-da-kai tareda yawaita zikirin Allah. 


Yayin da mahajjaci ya isa Mina sai ya gaggauta zuwa 


Jamratul AKabah, wadda ta ke kusa da Makkah. 


وه مد 22654363563636 4ذ 2266 


Zai jefi Jamrar Akaba da tsakuwa guda 


bakwai a jere yana mai kabbara tare da 
kowace tsakuwa da ya jefa. 


Zai yanka hadayarsa in akwai hadaya akansa, kuma 
zai iya cin naman, kuma ya rabawa fakirai. In da 
hali yayi da kansa. In babu ya wakilta wani. 


Zai aske gashin kansa ko ya saisayeshi. 
Askin dai ya fi. Ita kuwa mace za ta yan- 
ke gwargwadon gabar yatse na gashin 
kanta ne. 


Saisaye Aski Wannan jerin shine mafi kyau. 


Amma in ya in yayi wani kafin wani a cikin wadannan ayyu- 


kan to babu komai a kansa. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


IAR YANKA 


RA) 


GOMA GA WATAN DHUL HIJJAH 


۲ Tafiya zuwa 
Jamratul Akaba 


Zai Dakata Da Talbiya من‎ 
Zai Yi Jifan 

Jamratul A kabah 

Zai yi Kabbarar Idi | & 


ya ~ 


Zai Yanka Hadaya | 


1 | وه‎ 
AN D 


Aski ko Saisaye | 


Musulmi a fadin duniya baki daya da kuma musamman ma- 
hajjata dake filin Mina suna tarar ranar Idi cikin farinciki, 
suna masu murna bisa ni'imar da Allah yayi musu, suna 
masu yanka hadayarsu da layyarsu don neman kusanci zuwa 
ga Allah Ta'ala. 


Mahajjaci zai fara kabbarorinsa na Idi ne bayan yayi jifan 
Jamratul Akanba, yana mai cewa: Allahu Akbar, Allahu 
Akbar Allahu Akbar, La ilaha Illallah, Allahu Akbar Allahu 
Akbar, Wa Lillahil Hamd. 


Akwai kurakurai masu yawa da mahajjata kan aikata yayin 
jifan jamrah. Kadan daga cikinsu sune: 
Wasu suna Kudurta cewa Shaidanu suke jifa. Sai kaga suna 


jifan a fusace tare da zaginsu. Shi kuwa jifa bisa hakika ba a 
shar’anta shi ba sai domin tsaida ambaton Allah. 


Yin jifan da manyan duwatsu ko takalma ko itatuwa. Wan- 
nan kuma wuce iyaka ne a addini wanda Ma’aiki — sallallahu 
alaihi wa sallam — ya hana yinsa. 


Turmutsutsu da fada wurin jifa, wannan shima kuskure ne 
mai girma. Wajibi ne akan alhaji ya tausasawa ‘yan uwansa 
da Kokarin yin jifan a inda ya dace ta yadda tsakuwarsa zata 
fada cikin wannan ramin ko ya samu sandan dutse ko bai 
sameshi ba. 


Jefa tsakwaikwayin baki-daya lokaci guda. A irin wannan 
hali kuwa koda ya watsasu duka to a shar’ance ana dauka 
tsakuwa daya ya jefa. Abin aka shar'anta shine jefa tsak- 
waikwayin daya-bayan-daya da yin kabbara tareda kowace 
tsakuwa da ya jefa. 


Idan mahajjaci ya gama jifan Jamratul Akaba kuma yayi aski ko sai- 


Uz saye, to yayi abinda ake kira tahalluli na farko, wato warware ihrami na 


matakin farko. A wannan mataki an halatta masa aikata duk abinda aka 


EZ ۷ N haramta saboda ihrami, amma banda kusantar mace. 


4 a 


- 


۳ 


Yayin da ka isa Mina a safiyar ranar Idi sai ka aikata wadannan abubuwan: 


1 Gaggauta jifan Jamratul AKaba ita kadai da tsakuwa guda bakwai 


Kana kabbara tareda kowace tsakuwa, wato 
kana cewa Allahu Akbar. 


=> یکسا 
Zuwa Makk: Jamratul A Kaba‏ 


Duk tsawon kwanakin Tashriki guda Uku 


Ka yi jifan dukkan jamrorin guda uku, karama da matsakaiciya 
da kuma babbar, kowace majefa tsakuwa bakwai kuma ka yi 


kabbara tareda jefa kowace tsakuwa. 


a‏ | سم ل 


J amratul A Kaba J amrar Tsakiya 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


RA 
36a 


WAFIN IFADA 


Dawafin Ifada rukuni ne wanda haji baya cika sai dashi. 


Bayan alhaji ya yi jifan Jamratul AKaba a safiyar ranar Idi, sai ya 
sauka zuwa Makka don yin dawafi zagaye bakwai, dawafin Ifada, 
kuma ya yi sa’ayi zagaye bakwai tsakanin Safa da Marwa in ya 
kasance mai Tamattu’i ne, ko kuma idan mai Kirani ne ko mai Ifradi 
amma bai kasance yayi sa’ayin ba tare da dawafin Kudumi. 

Ya halatta: 


A jinkirta dawafin Ifada zuwa bayan kwanakin zaman Mina in an 
koma Makkah bayan gama jifa. 


Yayin da mahajjaci ya gama jifa da aski da dawafin Ifada da 
sa'ayi ga wanda akwai sa’ayi akansa, to dukkan abubuwan da 
aka haramta saboda ihrami sun zama halal har kusantar mace. 


KWANAKIN TASHRIRI 0 


Wa dannan kwanaki na farawa ne daga shigar daren goma sha 
daya ga watan Dhul Hijjah 


e Bayan dawafin Ifada na ranar sallah mahajjaci zai koma Mina 
domin kwana a can cikin dararen kwanakin Tashriki guda uku. 


Ko kuma domin ayi kwana biyu ga wanda ya so ya gaggauta, don 
aiki da fadin Allah Ta'ala: 


> جسم‎ A 


a 5 ae‏ 7 سے 2 VAN. 1 AA‏ ...ےم 
Nih‏ ئ ايا م دود aben‏ ومين فلا نم AE‏ وش 
bare eta fee Daren Sha‏ ر ote ate‏ يلت Koob, GR‏ يوام 
AG Daya‏ فلا انم عليه لِم Ga‏ واتقوا اله Lely‏ نکم VE‏ 


(Kuma ku ambaci Allah a cikin kwanuka Kidayayyu. To, 
wanda yayi gaggawa a cikin kwana biyu, to babu laifi a 
kansa, kuma wanda ya jinkirta to babu laifi a kansa, ga 


wanda ya yi takawa. Kuma ku bi Allah da takawa, kuma Dare Sha Biyu 
ku sani cewa lallai ne ku, zuwa gare Shi ake tara ku}. 
Abinda yake wajibi akan alhaji: 
e Jifan jamrorin uku a kwanaki ukun da zai yi a Mina 
Dare Sha Uku 


© Kabbara tareda kowace tsakuwa da ya jefa 
ə Yawaita zikiri da addu'a 
@ Dawwamar natsuwa da kwanciyar hankali. 


Kuma mahajjaci ya nesanci: Turmutsutsu da fada da gaba. 


2 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


© Yana daga sunnah mahajjaci ya tsaya bayan jifan jamrah ta farko 
da ta biyu ya fuskanci alKibla, yana mai daga hannayensa, yayi 
addu'ar da yaso ba tareda ya jawo cunkoso da turereniya ba. 


Amma babbar jamrah, wato al-Jamratul Kubra, to ba zai 


tsaya yayi addu'a ba bayanta. 


@ Wanda ya so gaggauta fita a kwana biyu to wajibi akansa yayi jifan 
jamrorin guda uku a ranar sha biyu ga wata sannan ya fita daga Mina 
kafin faduwar rana. Amma idan rana ta fadi alhali yana nan a Mina to 
lallai ya zauna ya sake kwana a Minan daren sha uku kuma yayi jifa a 
ranar sha ukun. 


Sai fa idan ya riga ya gama kintsawa zai fita a ranar sha biyun to ya 
cigaba ya fita, kuma kwanan Minan bai kamashi ba. 


= پر ...سس _ oe‏ 


Jamratul Akaba Jamrar Tsakiya Karamar Jamra 


Bayan fita daga Mina alhazai zasu nufi Makkah domin dawafi 

a dakin Ka'aba, bayan sun kare ayyukan ibadarsu na haji da ru- 
kunansa da wajibansa. Manufar ita ce wannan dawafi na bankwana 

shi zai zama abu na Karshe na tsakanin mahajjaci da dakin Allah mai 
alfarma, kuma domin koyi da fadin Manzon Allah — sallallahu alaihi wa 


sallam - : ۹ 


“Kada dayanku ya tafi har sai ya zama ibadarsa ta Karshe 
ta zama a wannan Daki”. 


Bukhari da Muslim. 
Dawafin bankwana shine wajibin Karshe na haji, kuma wajibi ne akan ma- 
hajjaci ya yishi daf da tafiyarsa ta komawa garinsu. 


Babu wanda aka daukewa dawafin bankwana sai mai haila da mai jinin 
biki. Zasu barshi su tafi kuma babu komai akansu. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


SA 
ات‎ 


۱ Rukunan Haji 4 ne 
1. Ihrami | 


2 | Tsayuwar ue 


2 3. Dawafin Ifada 
Sa'ayi 


Wajiban Haji 7 ne ۱ 
|Ihrami daga Mikati 
Tsayuwa A Arfa 
| Har Faduwar Rana 
| Kwana a Muzdalifah 
4. | | Kwana a Mina a kwa- 
` | nakin Tashriki 
| Jifan Jamrori 
0 | Aski ko Saisaye 
2ھ‎ Dawafin Bankwana 


ONIONS ۱‏ دض ضر 
Duk Wanda Ya Bar Ru- »‏ ۳ 
kuni Daya Daga Cikinsu <‏ > 
To Hajinsa Ba Zai Cika‏ 4 
Ba Sai Da Shi >‏ 
en AN‏ | 
AVA A 2 i‏ 
ISIN‏ رد دمیحجہ 1 
N Wanda ya Bar 2‏ 
Wajibi Akwai 5‏ 2 
Yanka a Madadin ٤‏ > 
Q Abin da Ya Bari >‏ 


۱ NIAINNSISNNILSNNIANNI LL. 


Rago ko Akuya zai yanka a 
Makkah 

Kuma ya rabawa Fakiranta. 
Ba zai ci komai na naman ba. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


EZA 
HUKUNCE MEN 
KEBANCI MATA MUMIN Al WA 


AN 8 
۹ 
Ee 
r d 
07 2 
3 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


TA MUMINAI 
E-HUKUNCEN MATA 


senasa sana SHARUDDAN WAJIBCIN HAJI GA NAMIJI DA MACE 


Dangane da mata an shardanta samun mahrami. Shine wanda zai 
yi tafiya tare da ita zuwa Haji, kamar mijinta ko wanda aure ya 
haramta tsakaninsu haramci na har-abada, ko saboda dangantaka 
ta jini, kamar mahaifinta ko danta ko dan uwanta, ko kuma wan- 

da haramcin aurensu saboda wani sababi ne na halal kamar dan 
سو در‎ uwanta na shayarwa ko mijin mahaifiyarta ko dan mijinta. 


| Musulunci | Dalili akan wannan shine hadisin Ibn Abbas — radiyallahu “an- 
ے‎ 43 + “““““ huma — cewa yaji Annabi — sallallahu alaihi wa sallam — yana 
aa huduba yana cewa: 

Hankali  “Kada wani namiji ya kebe da wata mace sai idan tare da ita akwai 


/ eee mahrami, kuma kada mace tayi tafiya sai tare da mahrami. Sai 
: wani mutum ya mike yace: Ya Manzon Allah, Matata ta fita zuwa 

| haji, gashi ni kuma an rubuta sunana a yaki kaza-da-kaza'. Sai 

Balaga Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — yace: “Je kayi haji 


۱ 

hara = da matarka”. Bukhari da Muslim. 

oes سے‎ Hakanan an ruwaito daga Ibn Umar — radiyallahu anhuma — yace: 
| “Yanci 4 Manzon Allah = sallallahu alaihi wa sallam — yace: 

"Rada mace tayi taliyar kwana uku ba tare da mahrami ba". |‏ سس سس 
ea Bukhari da Muslim.‏ 
Iko ۱‏ | 


Hadisan da suke magana akan hana mace tafiya haji ko wani wuri 
dabam, ba tareda mahrami ba suna da yawa. Domin ita mace mai 
rauni ce, matsaloli da dama da kuma musibu sukan bijiro mata 
a halin tafiya irin wadanda babu mai iya tinkararsu sai namiji. 
AE Sannan kuma ita mace abin kwadayi ce ga fasikai, don haka dole 
Uz a samu mahrami da zai kula da ita ya kareta. 


Dangane da mahramin da mace zata tafi tare 
dashi zuwa haji, an shardanta: 


Idan ta fidda ran samun mahramin to lallai ta hakura kuma ta sanya 
wani yayi mata haji. 


Daga cikin hukunce-hukuncen da suka shafi mata dangane da ihrami 


1. Idan hajin nafila ne to an shardanta sai ta samu izinin miji kan 
cewa tayi hajin. Domin tafiyar tana sarayar masa wani hakki nasa 
da ya rataya ga matar. Mijin yana da damar hanata hajin nafila. 


2. Malamai sun hadu akan cewa ya halatta mace tayiwa namiji haji 
da umara, kamar yadda ya halatta ta yiwa wata macen dabam, ko 
“yarta ce ko ba “yarta ba. 


3. Idan jinin haila ko na biki ya zowa mace alhali tana hanyarta 
zuwa haji, to zata cigaba da tafiyarta ta kammala hajinta, ta aikata 
duk abinda mata masu tsarki suke aikatawa, kawai dai ba zata yi 
dawafi a dakin Ka'aba ba. Idan abin ya zo mata ne yayin da zata 
dau harama to ta cigaba da haramarta domin shi ihrami ba sharadi 
ne sai da tsarki ake shigarsa ba. 


4. A lokacin shiga ihrami, mace zata aikata duk abinda namiji zai 
aikata na daga wanka, da tsaftace jiki ta hanyar gusar da abinda za 
a so gusarwa na gashi, da yanke farce. Babu laifi ta sanya turare 
a jikinta irin turaren da bashi da kanshi mai dadi mai jan hankali. 
Domin hadisin A’isha Uwar Muminai = radiyallahu “anha — tace: 


Mun kasance mu kan fita tareda Manzon Allah — sallallahu alaihi 
wa sallam — mu shafe goshinmu da turaren miski yayin ihrami. 
Idan dayanmu tayi gumi sai ya kwararo kan fuskarta, kuma manzon 
Allah — sallallahu alahi wa sallam — yana ganinta ba zai hanata ba 
Abu Dawud ya ruwaito shi 


¥ 


gn TT جاح‎ 4 


~ 
ı Musulunci 


| 


و > + ماد ہم مم 
4 


Hankali : 


baana ٹکٹ‎ | 


on maa Kan 


١ Balaga ` 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


| Burka'i da 
Nikabi da 
( Safar Hanu 


Ado da Tu- 
fafin da basa 


1 Suturce Jiki 


| Daga Sauti 
١ a Talbiyah 


NIZA 
رت‎ 


5 . Yayin niyyar ihrami mace zata kwabe bur'Ka'inta da nikabi 
in ta kasance dama tana sanye dasu kafin ihramin. Manzon Allah — 


sallallahu alaihi wa sallam — yana cewa: 


| “Kada mace mai ihrami ta sanya nikabi” 


In tana wurin da akwai wasu mazaje da ba mahramanta ba, za ta 
iya lullube fuskarta amma ba da nikabi ko burku’in ba kamar ta 
sanya mayafin kanta ko wani Kyalle. Hakanan zata iya lullube 
tafukan hannunta amma ba da safar hannu ba, wato ta sanya wani 
Kyalle ta lullubesu. Domin ita fuska da tafin hannaye al’aura ne 
bisa ra’ayi mafi rinjaye a cikin ra'ayoyin malamai, don haka wajibi 
ne a suturcesu daga mazajen da ba mahramai ba a lokacin ihrami 


( da ma kowane lokaci. 


| 6. Ya halatta ga mace yayin ihraminta ta sanya duk abinda taso 
na kayan mata wanda babu ado a cikinsa, kuma basu yi kama da 
kayan maza ba, kuma ba masu Kunci ba yadda zasu iya sifanta 


| girman gabobinta. Kada kuma su zama shara-shara wanda basa 


suturce abinda ke Kasansu. Kada su zama gajeru yadda zasu yaye 
kafafunta ko hannayenta. Amma kayan su zama masu suturcewa, 


masu kauri kuma masu yalwa. 


Malamai sun yi ijma’i akan cewa mace mai harama zata iya sanya 
| riga da doguwa rigar da wando da mayafi da khuffi. Ba a tilasta 


~“ mata sanya wani launi na musamman na kaya ba kamar kore, 


kawai zata sanya launin da taga dama wanda ya dace da mata, ko 


* jane, ko kore, ko baki. Ya halatta gareta ta musanya da wani idan 


taso hakan. Al-Mughni 3/328 
7. Sunnah ne ga mace tayi talbiyah bayan ihraminta gwagwadon 


> yadda zata jiyarda kanta. Makaruhi ne gareta ta daga sauti domin 


gudun fitinuwa da ita, don haka nema a wajen sallah ba a sunnanta 
mata kiran sallah da ikama ba. Sannan kuma a wajen fadakar da 
liman a cikin sallah aka sunnanta mata tafi banda tasbihi. 


Al-Mughni 2/330-331. 


| 


Bukhari. 


8. Wajibi ga mace yayin dawafi ta suturce jikinta baki-daya, ta sas- 
sauta muryarta, ta yi Kasakasa da idonta, kada ta shiga cunkoson 
maza musamman wajen Hajarul Aswad ko Rukunul Yamani, kuma 
tayi dawafinta daga can gefe saboda shiga fusmutsutsu haramun ne 
domin fitinar da take cikin hakan. Shi kuwa kusantar dakin Ka'aba 
da sumbantar bakin Dutse sunnoni ne idan an samu dama. Bai 
halatta ba kuwa a aikata haramun garin neman aikata sunnah. Abin 
da yake sunnah a hakKinta shine tayi nuni da hannunta daga nesa 
yayin da tazo daura dashi. 


9. Dawafin mata da Sa'ayinsu dukkansu tafiya ne babu gudu. Mal- _ 
amai sun hadu akan cewa babu sassarfa akan mata wajen dawafi | Gogayya | 
kewayen Ka'aba haka kuma wajen Sa'ayi tsakanin Safa da Marwa.) da Maza | 
Babu iddiba'i (fito da dantsen dama) kuma akansu. Al-Mughni ed 
3/334. 


F 
ihrami da tsayuwar Arfa da kwanan Muzdalifa da jifan jamrori, | 
banda dai dawafi ga dakin Ka'aba. Wannan ba za ta yi ba har sai Î 
ta tsarkaka. Annabi — sallallahu alaihi wa sallam — ya cewa A'isha ۱ 
— radiyallahu “anha - : 


“Ki aikata abinda mai haji yake aikatawa, kawai dai, kada kiyi ; 
| dawafi ga Daki har sai kin tsarkaka”. ie Kito da = 
|| || 


| ala Bukhari da Muslim. | Dantsen Dama ' 


Da mace zata yi dawafi kuma bayan ta gama dawafin sai haila ta 
zo mata to kawai sai ta je tayi Sa'ayinta, domin shi Sa'ayi ba a 


shardanta tsarki wajen yinsa ba. Littafin “Ahkam Takhtassu Bil Ve. 
Mu'minat, na Shaikh Salih al-Fawzan هيلا‎ 45 am 
Tag 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Y 
Su Tafi tare 
da Masu 
Rauni 


Su Rage Wani 
Abu Na Gashi 
Kawai 


Bankwana Ya 
, Fadi daga kan 
Mai Haila 


11. Ya halatta ga mata su bar Muzdalifa tare da masu rauni bayan 
buyan wata, kuma su yi jifan babbar Jamra yayin da suka isa 
Mina, saboda tsorace musu cunkoso. 


12. A hajinta ko umararta, mace zata yanke gwargwadon gabar 
yatsa daga sama-saman gashin kanta ne kawai. Bai halatta ta yi 
aski baki-daya ba. 


13. Idan mace mai haila ta yi jifan babbar Jamra kuma ta gutsure 
gwargwadon da a ka fada na gashin kanta, to ta fita daga ihrami 
kenan. Duk abin da aka haramta mata saboda ihrami ya zama 
halal, sai dai bata halatta ga mijinta sai tayi dawafin Ifada. In ta 
bashi kanta kafin haka to zata yi fidya, wato yanka rago ko akuya 
a Makkah kuma a rabawa fakiran harami. 


14. Idan haila ta zowa mace bayan tayi dawafin Ifada to kawai ta 
yi tafiyarta gida in ta gama sauran ayyukan haji, kuma dawafin 
bankwana ya fadi daga kanta, saboda hadisin A'isha — radiyal- 
lahu anha— tace: 


“Safiyyatu bint Huyayy ta yi haila bayan tayi dawafin Ifada, sai ta 
ambatawa Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — sai yace: 
Yanzu tsaremu zatayi. Sai nace: Ya Manzon Allah, ai ta riga ta 
sauko daga Mina tayi dawafi a dakin Ka'aba sannan hailar ta zo 
mata bayan tayi Ifada. Sai yace: To mu tafi tunda haka ne”. 


Bukhari da Muslim. 


An kuma ruwaito daga Ibn “Abbas — radiyallahu “anhuma — cewa 
Annabi - sallallahu alaihi wa sallam — ya umarci mutane cewa 
ibadar Karshe da za suyi ta zama a dakin Ka'bah sai dai yayi 
rangwame ga mace mai haila da mai jinin biki. 


Bukhari da Muslim. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


MADINA DA SIFAR ZIYARAR MASALLACIN 
MANZO - SALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


1 - Ziyarar Kabrukan mutanen Baki'a, makabartar da ta Kunshi da yawa 

daga cikin Sahabbai, harda khalifah na uku Usman bn “Affan — radiyallahu 
anhu. 
2 - Ziyarar Kabrukan Shahidan Uhud, daga cikinsu harda shugaban shahidai 
Hamza bn Abdulmuttalib — radiyallahu “anhum — kuma yayi musu addu'a 
kamar yadda Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — ya koyar da 
Sahabbansa in sun zo ziyarar kabari suce: 


Assalamu alaikum Ahlad Diyari Minal Mu'minin Wal Muslimin, Wa Inna 
in sha Allah Bikum Lahikun. Nas'alullaha Lana Wa Lakumul Afiya. 


(Amincin Allah ya tabbata a gareku ma'abota wannan gida Muminanku 
da Musulmanku. Muma masu riskuwa ne daku in sha Allah. Muna rokon 
Allah ya tsaremu daku daga dukkan abin Ki). 


Muslim 
3 - Ya tafi masallacin kuba yana mai alwala, wannan masallaci shine ma- 
sallaci na farko da aka gina a musulunci. Ya kai masa ziyara kuma yayi 
sallah cikinsa, kamar yadda Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — 
ya kwadaitar kan haka, cikin hadisin Sahl bn Hunaif — radiyallahu anhu -, 
yana cewa: Wanda yayi alwala a gidansa sannan yaje masallacin kuba, yayi 
sallah cikinsa zai samu ladan Umara. 
Hakanan cikin Bukhari da Muslim daga Ibn Umar — radiyallahu anhuma — 
cewa manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ziyartar 
masallacin Kuba bisa abin hawansa ko a kafa, zai yi sallah raka’a biyu a 
cikinsa. 


4 - Bayan Wadannan wurare babu wasu wurare ko masal- 
latai kuma a Madina da aka shar'anta ziyartarsu. 


سی 
PUN Don haka kada mutum ya tsanantawa kansa, > ana‏ 


wahalar zirga-zirga daga nan zuwa can alhali babu lada. 


Madina ita ce garin p Manzon Allah — sallal- 
lahu alaihi wa sallam — kuma makwancinsa. 


A nan masallacinsa mai daraja yake wanda daya ne daga cikin 
masallatai uku wadanda ba a nikar gari don ibada a wani wuri 
sai su, kamar yadda Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sal- 
lam — ya ce : 


“Ba a nikar gari don zuwa ibada a wani wuri in ba masallatai guda 
uku ba: 


Masallaci Mai Alfarma (Ka'aba) 


Idan mai ziyara ya isa masallacin Manzo — sallallahu alaihi wa sallam: 


Masallacin Aksa (Kudus) 


Tareda cewa ziyarar masallacin Manzon Allah — sallallahu 
alaihi wa sallam — ba sharadi bace ko wajibi a haji, hasali ma 
bata da alaka da aikin haji, kuma ba a yin Ihrami in za aje, 
sai dai kuma ta halatta kuma mustahabbi ce a kowane lokaci 
na shekara. Idan Allah yayi wa mutum gamdakatar, ya bashi 
damar zuwa kasa mai tsarki to an sunnanta masa zuwa Madina 
domin sallah a masallacin Manzo — sallallahu alaihi wa sallam. 
Domin kuwa sallah daya cikinsa tafi sallah dubu a wani masal- 
lacin banda na Ka'aba. 


Sallah a masallacin Ka'aba tana daidai da sallah dubu dari KAIZA 
a wani masallacin. ےہ‎ 49 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Idan mai ziyara ya isa masallacin Manzo — sallallahu alaihi 
wa sallam: 


Idan mai ziyara ya isa masallacin Manzo - sallallahu 
alaihi wa sallam: 


Ya fara shiga da Kafar dama yana mai cewa: 

Bismillah Was Salatu Was Salamu “Ala Rasulillah 

A'udhu Billahil Azim Wa Wajhihil Karim Wa Suldanil Kadim 
Minas Shaidanir Rajim.. Allahumma-ftah Li Abwaba Rahmatik 
(Ina neman tsarin Allah Mai Girma da Fuskarsa Mai Daraja Wa 
Ikonsa Dadadde, daga Shaidan la'ananne. Ya Allah Ka budemin 
Kofofin RahamarKa) 

Hakanan aka shar'anta wannan addu'a yayin shiga sauran 
masallatai. 


Bayan shigarsa masallacin 


Sai ya fara da sallah raka'a biyu ta gaisuwar masallaci. An so ta kasance a Raudah 
(wurin da yake tsakanin Kabarin Manzon da Minbarinsa). In haka bata samu ba yayi 
a ko ina ya samu cikin masallacin. Sannan ya tafi zuwa Kabarin Manzo - sallallahu 
alaihi wa sallam — ya tsaya gabansa yana mai fuskantarsa, sai ya fara da sallama 
gareshi — sallallahu alaihi wa sallam — da ladabi da sauti Kasa-Kasa, yana mai cewa: 


Assalamu alaika Ayyuhan Nabiyyu Wa Rahmatullahi Wa Bara- 
katuh. Sai yayi masa salati. 

(Aminci ya tabbata akanka Ya Annabi Da Rahamar Allah da 
Albarkatunsa). 

In kuma kace: “Allahumma Aatihil Wasilata Wal Fadilata 
Wab'athul Makamal Mahmudalladhi Wa'adtah. Allahumm 
ajzihi “An Ummatihi Afdalal Jaza” 


AE (Ya Allah Ka bashi Wasila da Fadilah kuma Ka tasheshi a matsayin nan 
[IN 7۹ abin yabo da Kayi masa alkawarinsa. Ya Allah Ka saka masa da mafifi- 


AN cin sakamako bisa abinda yayiwa Al’ummarsa), to babu laifi. 


@ Sannan yajuya zuwa dama kadan don ya tsaya gaban kabarin 
Abubakar as-Siddik — radiyallahu “anhu — sai yayi masa sal- 
lama kuma yayi masa addu'ar neman rahama da gafara da samun 
yarda daga Allah. 


Sannan ya Kara matsawa kadan zuwa dama don ya tsaya gaban 
Kabarin Umar bn al-Khaddab — radiyallahu “anhu, sai yayi masa 
sallama, yayi masa addu'u ta neman rahama da gafara da samun 
yarda daga Allah. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


unnantawa Mai ziyara: 


Ziyarar kabrukan mutanen Baki'a, makabartar da ta Kunshi da yawa 
daga cikin Sahabbai, harda khalifah na uku Usman bn “Affan — radiyal- 
lahu anhu. 


Ziyarar Kabrukan Shahidan Uhud, daga cikinsu harda shugaban shahidai 
Hamza bn Abdulmuttalib — radiyallahu “anhum — kuma yayi musu addu'a 
kamar yadda Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — ya koyar da 
Sahabbansa in sun zo ziyarar kabari suce: 


Assalamu alaikum Ahlad Diyari Minal Mu’minin Wal Muslimin, Wa Inna 
in sha Allah Bikum Lahikun. Nas’alullaha Lana Wa Lakumul Afiya. 


(Amincin Allah ya tabbata a gareku ma'abota wannan gida Muminanku 
da Musulmanku. Muma masu riskuwa ne daku in sha Allah. Muna rokon 
Allah ya tsaremu daku daga dukkan abin Ki). 


Muslim 
Ya tafi masallacin kuba yana mai alwala, wannan masallaci shine masal- 
laci na farko da aka gina a musulunci. Ya kai masa ziyara kuma yayi sal- 
lah cikinsa, kamar yadda Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — ya 
kwadaitar kan haka, cikin hadisin Sahl bn Hunaif — radiyallahu anhu -, yana 
cewa: Wanda yayi alwala a gidansa sannan yaje masallacin kuba, yayi sal- 
lah cikinsa zai samu ladan Umara. 


Hakanan cikin Bukhari da Muslim daga Ibn Umar — radiyallahu anhuma — 
cewa manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ziyartar 
masallacin Kuba bisa abin hawansa ko a kafa, zai yi sallah raka’a biyu a 
cikinsa. 


Bayan Wadannan wurare babu wasu wurare ko masallatai 
kuma a Madina da aka shar’anta ziyartarsu. 


_ Don haka kada mutum ya tsanantawa kansa, yazo ana wa- 
inte halar zirga-zirga daga nan zuwa can alhali babu lada. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


FATAWOYI 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


: I- Wasu kan yiwa mutanen da suka zo haji ta jirgin sama fatawar cewa 


Tambaya: 


Amsa: 


“ suyi ihraminsu daga Jidda, wasu kuma suna hana yin haka din. To, 


mece ce magana ta gaskiya a wannan matsala? 


Abin da ke wajibi akan dukkan alhazai ko ta sama suka biyo kota 
Rasa shine suyi ihrami daga MiKatin da zasu biyo ta hanyar da yake 
in ta Kasa ne, ko kuma wanda yake daura dashi in a jirgin sama ne 
ko a jirgin ruwa, saboda fadin Manzon Allah — sallallahu alaihi wa 
sallam — yayin da fayyace MiKatoci: 


“Wadannan (mikatoci) na mutanen wadannan wurare ne, su da 
kuma duk wanda hanya ta biyo dashi ta wajensu, kuma yana niyyar 
yin haji ko umara”. Bukhari da Muslim. 

Ita kuwa Jiddah ba mikati bace ga baki masu zuwa daga wasu wu- 
rare. Ita Jiddah miKatin mutanen Jiddah ne da kuma bakin da suka 
zo ba da niyyar haji ko umara ba, amma daga baya sai su tsiri niyyar 
hajin ko umarar daga nan inda suke. Abdul’ Aziz ibn Baz 


Mutum ne yayi niyyar haji ga kansa, amma ya taba yin haji a baya. 


- Yana cikin wannan niyyar, har ma yana filin Arfa sai yayi nufin 


canza niyyarsa don yayiwa wani dan uwansa. Mene ne hukuncin 
haka? Kuma ya halatta yayi haka ko, a’a? 


Idan mutum yayi ihrami da haji ga kansa to bashi da dama bayan- 
nan kuma ya canza hajin ya zama ba nasa ba, ko a kan hanya ne ko 
a filin Arfa ne, ko ma dai a ina ne. Wajibi ne ya cigaba da hajinsa 
ga kansa, ba zai canza yayiwa babansa ba ko babarsa ko waninsu. 
Dole ne hajin ya zama nasa, saboda fadin Allah Ta’ala: 

227 GRA (25 ۳ 


موا الحج والعمرة ‘i al‏ سورة البقرة الآية ۱۹١‏ 


(Kuma ku cika Haji da Umara domin Allah) 

Don haka idan yayi ihrami da sunansa wajibine ya cika aikin ha- 
jinsa da sunansa. In kuma ya yi ihrami da sunan wani ya wajaba ya 
cika aikin da sunan wanin, ba zai canza ba bayan yayi harama, idan 
dai ya riga yayi hajinsa na farilla tun tuni. 

Abdul' Aziz ibn Baz. 


Tambaya: ۳ 


Amsa: 


Amsa: 


“> Mahaifiyata ta rasu ina Karama, kuma na dauki 


wani amintaccen mutum don yayi mata haji. Mahai- 
fina ma ya rasu. Don haka ban san kowane daga cikinsu ba. 
Naji daga wasu “yan uwana cewa shi yayi haji. To, ya halatta 
in dauki wani yayiwa gyatumar tawa ko kuwa dole ne in yiwa 
kowannensu haji ni da kaina. Sannan kuma shi mahaifina shin 
zan masa haji bayan naji labarin cewa yayi? 


Idan kin iya yi musu haji da kanki kuma ki ka yi Kokari wa- 
jen cika hajjinki ta fuskar shari'ah to hakan yafi. In kuma kin 
dauki wani daga cikin ma’abota addini da amana ne don yayi 
musu to babu laifi. 


Abin da ya fi dai shine kiyi musu baki-daya haji da umara. 
Haka kuma wanda zaki dauka din shima ya halatta gareki ki 
bashi umarnin ya yi musu haji da umara. Wannan yana cikin 
da'arki da kyautatarki garesu. Allah ya karba mana da ke baki- 
daya. Abdul’ Aziz ibn Baz. 


| Mace ce tayi haji kuma ta aikata duk ayyukan ibadar hajin sai 
.~ jifa ne bata yi ba, sai ta wakilta wani yayi mata domin tana da 


yaro Karami, gashi kuma wannan hajinta ne na farilla. Mene 
ne hukunci? 


Babu komai akanta. Jifan da wakilinta zai yi mata ya wa- 
datar, saboda cunkoso a wurin jifan shi kansa hadari ne ga 
mata, musamman ma tana tareda yaro Karami. — Abdul’ Aziz 
Ibn Baz. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Tambaya: 


Amsa: 


Tambaya: 


Shin ya halatta ga wani mutum yayi wasiyya ga wani da- 
_ bam yayi masa haji bayan kuma shi mai yin wasiyyar yana 
nan da ransa? 


Idan mai yin wasiyya ayi masa hajin ko kuma wanda yasa wani 
yayi masa haji ba zai iya hajin da kansa ba saboda tsufa ko 
rashin lafiyar da ba a saran warkewa, to babu laifi, saboda abi- 
nda ya tabbata daga manzon Allah — sallallahu alaihi wa sal- 
lam — ya cewa wani mutum da yayi kukan cewa babansa ba zai 
iya haji ba, haka kuma ba zai iya tafiya ba: Ka yiwa babanka 
haji da umara. Hakanan dai a wani hadisin, ya cewa matannan 
“yan kabilar Khath'am, yayinda ta ce dashi: Ya Manzon Allah, 
farlancin haji ya riski babana gashi ba zai iya hajin ba, “Ki yiwa 
babanki haji”. Abdul' Aziz ibn Baz. 


Idan mutum ya mutu kuma bai yiwa kowa wasiyya yayi 


Amsa: 


masa haji ba, idan dansa yayi masa hajin, shin farillar hajin‏ با 
ta fadi akansa kenan.‏ 


Idan dansa wanda yake Musulmi ne, kuma dama yayi nasa aikin 
hajin, sai yayi masa hajin to farillar ta fadi akan uban. Haka abin 
yake in da wani ne ma ba dansa ba yayi masa haji, in dai Musulmi 
ne kuma yayi nasa hajin na farilla. Domin hadisi ya tabbata daga 
Ibn Abbas — radiyallahu “anhuma — cewa wata mata ta cewa Man- 
zon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — Ya Manzon Allah, faril- 
lar Allah akan bayinsa ta riski mahaifina gashi girma ya cimmasa 
ba zai iya haji ba ko wata tafiya, na iya yi masa haji? Yace: Eh kiyi 
masa haji. Abdul' Aziz ibn Baz. 


Tambaya: 


Amsa: 


Shin ya halatta ga mahajjaci ya gabatar da Sa'ayin 
haji akan dawafin Ifada? 


Idan mahajjacin mai Ifradi ne ko Kirani to ya halatta gareshi ya 
gabatar da Sa'ayi akan Dawafin Ifada sai ya yishi bayan dawafin 
Kudumi, kamar yadda Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sal- 4 
lam — ya aikata shi da Sahabbansa da suka koro ۰ 
Amma idan mai Tamattu'i ne to lallai Sa’ayi biyu ne akansa: 
Na Farko: Yayin gabatowarsa zuwa Makkah, wannan na Uma- 
rarsa ne 


Na Biyu: Na haji. Abinda yafi shine wannan din ma ya kasance 
bayan dawafin Ifada, domin Sa'ayin mai bi ne ga dawafi. Idan 
ya gabatar dashi akan dawafin to babu komai bisa magana mafi 
rinjaye daga cikin maganganun malamai, domin Annabi — sallal- 
lahu alaihi wa sallam — an tambayeshi, akace: “Na yi sa’ayi kafin 
dawafi? Sai yace: Ba laifi. 

Abubuwa guda biyar ne a jere mai haji zai yi a ranar Idi: 

1. Jifan Jamratul Akaba 

2. Yanka ko Soke dabba 

3. Aski ko Saisaye 

4. Dawafi 

5. Sa’ayi tsakanin Safa da Marwa 

Sai dai idan ya kasance mai Kirani ne ko mai Ifradi wanda ya riga 
yayi Sa'ayin a lokacin da yayi dawafin Kudumi. Abin da yafi dai 
shine ya aikata su a jere kamar yadda muka ambata. In kuma ya 
gabatar da wani akan wani musamman in akwai bukatar hakan 
to babu laifi. Wannan kuma rahamar Allah ce da saukaKewarsa. 


3 Tn 4117 ع‎ 
Muhammad ibn Uthaimin. is ZA 
Tag 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Mene ne hukuncin mutumin da ya yiwa mahaifinsa umara bayan 

_ shi yayi tasa umarar. Sai ya maimaita umara da sunan mahaifin 
daga wurin ihrami a Makkah (wato Tan'im). Shin wannan umarar 
tasa tayi, ko wajibi ne sai yayi ihrami daga mikatin asali? 


Idan kayi umara ga kanka sannan ka warware daga ihraminta kuma 
ka yi nufin yin umara ga mahaifinka da ya rasu ko kuma ba zai iya 
umara ba, to zaka fita ne zuwa ‘al-Hilli’ (wato wajen harami), sai 
ka dauko ihramin umarar daga nan. Ba lallai bane ka koma zuwa 
mikati ba. 

Zaunannen Kwamitin Bincike Na Ilimi Da Fatawa 

Tambaya: |. Shin ya halatta ayi furuci da niyya 

yayin Ihrami 


Amsa: Ba a shar’antawa Musulmi yayi furuci da abin da yayi niyya ba sai a 
Ihrami kawai, saboda zuwan hakan daga Manzon Allah — sallallahu 
alaihi wa sallam -. Ita kuwa sallah da dawafi to bai kamata ayi furuci da wani 
abu na niyyarsu ba. Don haka mutum ba zai ce: Na yi niyyar sallah kaza da kaza 
ba. Haka ba zai ce: Na yi niyyar dawafi kaza da kaza ba. Hasali ma dai, yin wan- 
nan furuci yana cikin bidi’o’in da aka faresu. Bayyana hakan ma yafi muni da 
tsananin laifi. Da ace yin furuci da niyya abu ne da shari'a ta yarda dashi da Man- 
zon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — ya bayyanashi ga al'umma da aikinsa 
da maganarsa, kuma da magabata na kwarai sun rigayi kowa zuwa ga aikatashi. 


Tunda kuwa ba a ruwaito haka daga Annabi — sallallahu alaihi wa sallam - ko 
Sahabbansa ba lallai ya tabbata bidi’a. Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sal- 
lam — yana cewa: 


“Mafi sharrin lamura sune fararrun abubuwa. Dukkan bidi'a 
bata ce”. Muslim ne ya ruwaito. 


Kuma yana cewa: “Wanda ya Kagi wani abu cikin lamarinnan 
namu bayan kuwa baya cikinsa to ba za a karba ba”. 
Bukhari da Muslim 


417 ع‎ A i lafazin da Musli ito: “Duk 4 ikata abin 4 
PUN wani lafazin da Muslim ya ruwaito wanda ya aikata abin da 


babu umarninmu akansa to ba za a karba ba”. 
4 ۷ Ni Abdul’ Aziz ibn Baz. 


Amsa: 


Tambaya: 


Amsa: 


Shin ya halatta hada dawafin Ifada tareda na bank- 
wana in mutum ya samu kansa a halin barin garin 
Makkah gaba-daya zuwa Kasarsa? 


Babu laifi ayi haka. Da ace mutum zai jinkirta dawafin Ifadar, sai 
ya zo tafiya sai yayi dawafin bayan yayi jifansa kuma ya kam- 
mala komai na aikin haji, to wannan dawafin Ifadar ya wadatar 
masa daga yin dawafin bankwana. In kuma yayisu (wato dawa- 
fin Ifada da na bankwanan) to wannan karin alheri ne kan alheri. 
Amma in dai ya wadatu da daya kuma yayi niyyar dawafin bank- 
wana ko yayi nufin dukkaninsu tare wato na Ifada dana Wada'i, 
to duk ya isar masa. 


Abdul’ Aziz ibn Baz 


Ni mazaunin garin Jiddah ne kuma nayi haji har sau bakwai, sai 
dai ban yi dawafin bankwana ba, domin wani mutum ya ce min ai 
mutanen Jiddah babu dawafin bankwana akansu. Shin hajina yayi? 


Abin da ya wajaba kan mazauna Jiddah da makamantansu kamar 
mutanen Da’if da makamantansu, shine kada su fita daga ayyu- 
kan haji har sai sun yi dawafin bankwana, domin gamammiyar 
ma’anar hadisin Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — ya- 
yin da yake magana da alhazai: “Kada daya daga cikinku ya fita 
har sai ya zama ibadar Karshe da zai yi ta zama a dakin Ka'aba”. 


Hakanan Bukhari da Muslim sun ruwaito daga hadisin Ibn Abbas 
— radiyallahu anhuma — yace: 


An umarci mutane ya zama rabuwarsu ta Karshe da ibadun haji ta zama a dakin 
Ka'aba sai dai ya yi rangwame ga mace mai haila. 


Kuma wanda ya barshi to akwai yanka akansa, shine ko dai su hadu su 
bakwai a rakumi daya, ko su bakwai a saniya daya ko ya yanka karamar 
dabba daya: dan taure mai shekara daya, ko rago wanda ke watansa na 


bakwai. Za a yanka a Makkah a rabawa fakiran harami tare da tuba da 
istigfari da niyya ta gaske cewa ba zai sake irin wannan laifin ba. 


سوم 

INA 
Abdul’ Aziz ibn Baz Lay 
Sal 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


<“ Mutum ne yana dawafi a Ka'aba. Yana cikin zagaye na biyar mis- 


; Amsa: 


Tambaya: 


Amsa: 


ali, kafin ya kammala na biyar din sai aka tada sallah. Sai yayi 


“ sallar sannan ya mike don kammala dawafinsa. Shin za a lissafa 


masa zagaye na biyar dinnan da ya katseshi domin yin sallah, sai 
ya dora kenan daga inda ya tsaya, ko kuwa zai yi watsi da na biyar 
din kuma ya faro sabo daga hajarul aswad? 


Magana mai inganci itace, a irin wannan hali, ba zai yi watsi da 
zagaye na biyar din baki-daya ba. Zai kammala wannan zagayen 
ne daga inda ya katse shi domin sallah tare da liman. 


Zaunannan Kwamitin Binciken Ilimi da Fatawa 


» Muna zaune ne a Kasar Australia, kuma wata babbar tawaga ta 


Musulmin Australia din suna son yin aikin haji. Misali, tafiyar 


“ tamu zata faro ne daga Sydney, kuma tasharmu ta farko ita ce 


airport din dayan garuruwa uku, ko dai Jiddah, ko Abu Dhabi, 
ko Bahrain. To ina ne miKatin ihraminmu? Shin zamu yi daga 
Sydney ne ko daga ina? 


To, da Sydney da Abu Dhabi da Bahrain duk ba mikatin haji bane 
ko na umara. Kuma Jiddah ba mikati bace ga irinku. Jiddah mika- 
tin mutanen garin Jiddah ne. Abinda ya wajaba akanku shine ku 
yi ihrami yayin da kuka zo daura da miKatin farko da zaku bi ta 
samansa a jirgi yayin da kuke nufin zuwa Makkah. Saboda fa- 
din Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — “Su (wadannan 
mikatoci) na su ne (mutanen wadannan garuruwa) da kuma duk 
wanda ba dan nan ba amma hanya ta biyo dashi, daga cikin masu 
Rudirin yin haji ko umara”. Zaku iya tambayar matukan jirgin 
kafin wucewa ta kan mikatin, wato su sanar daku. Idan kuma 
kuka dauki niyyar shiga ihrami da haji ko umara kuma kuka fara 
talbiya tun kafin zuwanku mikatin da zaku bi ta kansa don tsoron 
Ketarewa ba tare da ihrami ba, to babu laifi. Amma kintsawa shiga 
ihramin shi kadai, da kuma tsaftace jiki, ko wanka ko sanya kayan 
ihrami, to wannan ya halatta a ko ina ne ma. 


Zaunannen Kwamitin Binciken Ilimi da Fatawa 


aa) 


Amsa: 


Hama) 


Mene ne hukuncin wanda yayi haji ko yayi ihrami da 
Kirani, wato ya hada haji da umara amma bai yanka ha- 
daya ba, bai kuma ciyar ba, bai yi azumi ba, gashi kuma ya bar 
Makkah, aikin haji ya Kare, kuma yana nesa daga dakin Ka'aba 
da sauran wuraren ibadar haji? 


Wajibi ne akansa ya yanka dabbar da ta isa ayi layya da ita a 
matsayin hadayarsa, domin yayi Kirani. Zai yi yankan ne kuma 
a Makkah, shi da kansa ko kuma wanda duk ya wakilta yayi 
masa, sai a raba naman ga fakirai. Yana da damar ci daga ciki 
kuma ya bayar kyauta ga wanda yaso. Idan ya kasa yin haka to 
sai yayi azumi goma. 


Zaunannen Kwamitin Binciken Ilimi da Fatawa 


Idan alhaji ya gama dukkan rukunan haji da wajibansa amma 


_ banda dawafin Ifada da na bankwana. Idan yayi dawafin Ifadan 


a rana ta biyu ta kwanakin tashriki amma bai yi dawafin bank- 
wana ba, yace ai na Ifada din ya isa, gashi kuma ba dan Makkah 
bane, daga wani garin yake cikin Saudi Arabia, to me zai yi? 


Idan lamarin haka yake kamar yadda aka ambata, kuma tafi- 
yarsa daga Makkah hade take da dawafinsa, wato daga gama 
dawafin ya tafi, to wannan dawafin na Ifada ya wadatar masa 
daga dawafin bankwana idan ya kasance ya gama dukkan jifa. 


Zaunannen Kwamitin Binciken Ilimi da Fatawa. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Tambaya: 


| Amsa: 


Nayi hajin Ifradi kuma nayi dawafi da Sa'ayi kafin Arfa. Shin 
dole in yi wani dawafin da wani sa'ayin yayin dawafin Ifada ko 
tare da dawafin Ifada? 

Wanda yayi haji Ifradi, hakanan wanda yayi Kirani wato 
haji da umara tare, sannan yazo Makkah yayi dawafi yayi 
sa'ayi, ya cigaba da zama cikin ihraminsa saboda shi mai 
Ifradi ne ko Kirani bai yi tahalluli ba to sa’ayinsa na farko 
ya wadatar masa. Ba sai ya sake wani sa'ayin ba. Idan 
ya yi dawafi ranar Idi ko bayansa to dawafin Ifadar ya isar 
masa in dai bai fita daga ihraminsa ba har ranar Idi, ko kuma 
yana tare da hadaya, domin mai tafiya da hadayarsa ba zai 
fita daga ihrami ba sai ranar Idi. Sa'ayin da yayi tun farko 
ya isa ko yana tare da hadaya ko baya tare da ita in dai har 
bai warware ya fita daga ihrami ba sai ranar Idi kuma bayan 
ya baro Arfa. Lallai sa'ayinsa na farko ya isar masa, ba ya 
bukatar wani sa’ayi dabam in ya kasance mai Ifradi ne ko 
Kirani. Sa’ayi na biyu yana kan mai Tamattu'i ne kawai 
wanda yayi harama da umara yayi dawafi da sa’ayi sannan 
ya fita daga ihrami, sannan daga baya ya sake shiga ihramin 
haji. Wannan shine wanda ya wajaba yayi wani sa'ayin 
dabam banda na umara. 

Zaunannen Kwamitin Binciken Ilimi da Fatawa. 


Mene ne hukuncin wanda ya nufi garin Makkah amma bashi da 
niyyar haji ko umara? 


Wanda ya nufi Makkah kuma bashi da niyyar haji ko umara kamar 
dan kasuwa, da ma'aikaci, da dan aiken kai wasiku, da direba da 
makamantansu masu zuwa domin aiki da makamancinsa, to babu 
wajibcin yin ihrami akansu sai dai idan yaso hakan. Domin fadin 
Manzon Allah — sallallahu alahi wa sallam — a cikin hadisin nan 
ingantacce yayin da yayi bayanin mikati: Su (wadannan mikatoci) 
na su ne (mutanen wadannan garuruwa) da kuma duk wanda ba 
dan nan ba amma hanya ta biyo dashi, daga cikin masu Kudirin yin 
haji ko umara”. Kaga kenan wanda ya wuce ta miKati amma bashi 
da niyyar haji ko umara to babu ihrami akansa. Wannan yana cikin 
rahamar Allah da saukaKawarsa ga bayinsa. 


Littafin At-Tahkik Wal Idah na Abdul’ Aziz Ibn Baz 


Tambaya: Mene ne abinda mai Tamattu’i da mai Kirani zasu yi idan 


sun kasa samun hadaya? 


Idan mai Tamattu'i da mai Kirani suka kasa samun abin hadaya, to wajibi ne suyi 
azumin kwana uku a haji, da kuma kwana bakwai idan sun koma garuruwansu. An 


Amsa: 


kuma baiwa mutum zabi dangane da azumin kwana ukun, in ya so yayisu kafin ranar 
Idi, in kuma yaso yayi su a kwanakin tashriki guda uku. Allah — Ta'ala yana cewa: 


phe ate e 


Ara ره‎ x سے‎ Ow نادمہ رم‎ 
ME SEE PAM ولا‎ GI SENG Fel Sb rah ٹوا‎ 


PETERS یہ‎ Ot tty ہک‎ tet te سے سے ہش دہ کٹ رس‎ 
tio? fl Vale فؤدية 2ئ او سای‎ eauh أو بوء أذى من‎ ap من كان ینم‎ 
ہے ےی ہے & + ر ۔ رفظ‎ A IEN LAY ید‎ ES TENG APEL AN RES ED 
5755 أك‎ AR jaan لمیر ال اج ھا سیئر من دی فن لم سد قصیام تة يام في المي‎ 
ai اه یڈ‎ MA AN GG TA sni era کیل دیک لمن لم یکی اه‎ 
(Kuma ku cika haji da umara domin Allah. To idan an kange ku, to ku 
bayar da abin da ya saukaka na hadaya. Kuma kada ku aske kawunanku, 
sai hadaya ta kai wurinta. To, wanda ya kasance majinyaci daga cikinku, 
ko kuwa akwai wata cuta a kansa (ya yi aski) to sai fansa (fidiya) ta 
azumi ko kuwa sadaka ko kuwa yanka. To, idan kuna cikin aminci, to 
wanda ya ji dadi da umara zuwa haji, sai ya biya abinda ya saukaka daga 
hadaya, sa’an nan wanda bai samu ba, sai azumin yini uku a cikin haji da 
bakwai idan kun koma, wadannan goma ne cikakku. Wancan yana ga 
wanda iyalinsa ba su kasance mazaunan Masallaci Tsararre ba. Kuma ku 
bi Allah da takawa. Kuma ku sani cewa Allah Mai tsananin ukuba ne). 
Ya zo cikin Sahihul Bukhari daga A'isha da Ibn Umar — radiyallahu anhuma 
- sunce ba ayi rangwamen yin azumi a kwanakin tashriki ba sai ga wanda 
bai samu hadaya ba. Abin da yafi dai shine mutum yayi azumin kwana ukun 
nasa tun kafin ranar Arfa, domin ya zama bakinsa a bude ranar Arfa, domin 
Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — yayi tsayuwar Arfarsa bakinsa 
bude, kuma ya hana yin azumi ranar Arfa a filin Arfa. 
Ya halatta mutum yayi azumin kwana ukun a jere ko a rarrabe. Haka azumin 
kwana bakwai din TII shima ba wajibi ne ayi su ajere ba. Domin Allah 


— Ta'ala — bai shardanta jerantawa cikinsu ba. Cewa yayi “.. kuma bakwai 
idan kun koma”. 


r AR : AE 
Yin azumi ga wanda bai samu hadaya ba yafi masa akan yaje yana SNN Ea 
rokon mutane su taimaka masa da kudin hadayar da zai yanka. چک 63 هيلا‎ 


Littafin At-Tahkik Wal Idah na Abdul' Aziz Ibn Baz كت‎ 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


۱ Tambaya: 


Amsa: 
1 
2 
E 
ws 
AKA 


Mene ne hukuncin wanda ya isa mikati amma ba a cikin 
watannin haji ba? 


Mai isowa miKati yana da hali biyu: 


. Na farko, ya zama ya isa miKatin ne ba a cikin watannin haji 


ba kamar watan Ramadan da Sha'aban. To abinda yake sun- 
nah a hakKinsa shine yayi harama da umara, yayi niyya a zuci- 
yarsa, ya kuma yi furuci da harshensa, yana mai cewa: Labbaika 
Umaratan ko Allahumma Labbaika Umaratan. Sai ya yawaita 
talbiyah har ya isa zuwa dakin Ka'abah, sai ya yanke talbiyah 
yayi dawafi zagaye bakwai, yayi sallah bayan Makama Ibrahim 
raka’a biyu, sannan ya fita zuwa sa'ayi zagaye bakwai tsakanin 
Safa da Marwa, sai ya aske gashin kansa ko yayi saisaye. Da 
wannan umararsa ta kammala. Duk abin da aka haramta masa 
saboda ihrami ya zama halal gareshi. 


. Na biyu, ya zama ya isa mikatin ne a cikin watannin haji, wato 


Shawwal, Dhul Ka’dah da kwanaki goman farko na watan Dhul 
Hijjah. 

To irin wannan yana da zabi tsakanin abubuwa uku: ko dai haji 
shi kadai, ko umara ita kadai, ko hada haji da umara. Domin 
Annabi — sallallalhu alaihi wa sallam — yayin da ya isa mikati 
a watan Dhul Ka’dah a hanyarsa ta hajin Bankwana, ya baiwa 
Sahabbansa zabi tsakanin wadannan nau’o’in ihramin guda uku. 
Amma sunnah a nan shima ita ce in dai mutum bai koro hadayar- 
sa tare dashi ba, to yayi ihrami da umara kuma yayi kamar yadda 
muka ambata dangane da wanda ya isa mikati ba a watannin 
haji ba, domin Annabi — sallallahu alaihi wa sallam — ya umarci 
Sahabbansa yayin da suka kusa da Makkah cewa su sanya ih- 
raminsu umara, kuma ya karfafa wannan umarni nasa. 


Littafin At-Tahkik Wal Idah na Abdul’ Aziz Ibn Baz 


Tambaya: 


Amsa: 


Tambaya: 


Amsa: 


Mahaifiyata ta tsufa sosai kuma gashi tana son yin haji 


- amma bata da mahrami a garinsu, baya ga cewa, shi daukar 


nauyin mahramin zai ci kudi da yawa, to mene ne hukunci a irin 
wannan hali? 

Babu aikin haji a kanta, domin ita mace bai halatta gareta ba tayi 
haji sai tare da mahrami, budurwa ce ita ko tsohuwa. Idan ta samu 
mahrami tayi haji. Idan ta mutu ba tayi haji ba, ya kamata ayi mata 
haji daga dukiyarta. In kuma wani yayi mata da dukiyar da shi ya 
taimaka da ita to wannan abin kirki ne. 


Abdul Aziz ibn Baz. 


Yaushe ya halatta a wakilta wani yayi jifa, kuma shin akwai wasu 


- ranaku ne da wakilcin bai halatta ba a cikinsu? 


Ya halatta ayi wakilci a dukkan jifan da akeyi a haji ga marar lafi- 
ya wanda ba zai iya jifan ba, da mai cikin da take tsoracewa kanta, 
da mai shayarwar da jaririnta bashi da mai kula dashi, da tsoho 
da tsohuwa, da makamantansu wadanda ba zasu iya jifa ba. Haka 
waliyyin yaro ko yarinya shima zai yi a madadinsu. Shi wakilin 
Zai fara yiwa kansa sannan yayiwa wanda yake wakilta a tsayuwa 
guda. A kowace majefa zai fara da yiwa kansa sannan kuma yay- 
iwa wanda yake wakiltar. Sai fa idan ya kasance hajinsa na nafila 
ne to ba lallai bane ya fara da kansa, amma dai a sani cewa, babu 
mai wakiltar wani sai wanda shima hajin ya keyi. Amma wanda 
ba haji yake ba to bai halatta ya wakilci waninsa wajen jifa ba. In 
kuma yayi to jifan bai yi ba. 
Abdul’ Aziz ibn Baz. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Tambaya: 


Amsa: 


Tambaya: 


Amsa: 


Shin ya halatta ga mace, a lokacin haji, tayi amfani 
da kwayoyin da suke hana zuwan al'ada ko jinkir- 
tata? 


Amsa: Ya halatta ga mace tayi amfani da kwayoyin hana 
haila a lokacin haji don tsoron zuwan al'adar. Amma 
hakan ya kasance bayan neman shawarar likita mai ili- 
min wannan fannin, don kiyaye lafiyar matar. Hakanan 
a watan Ramadan ma ya halatta in taso yin azumi tare da 
mutane. 

Abdul' Aziz ibn Baz 


Tambaya: Ni ce na sanya burka'i a lokacin ina aikin 


- umara ba tare da sanin cewa bai halatta ba, mene ne 


kaffarar hakan? 


Amsa: Yayin da burka'i ko nikabi ya kasance daya daga 
cikin abubuwan da aka hana a lokacin ihrami, to abinda 
yake wajibi a wannan hali shine akwai fidya idan aka 
sanya shi, wato yanka dabba ko ciyar da miskinai shida, 
ko azumin kwana uku. Saidai duk wannan da sharadin 
in mutum yayi ne yana sane ba da jahilci ba, kuma yana 
tune ba da mantuwa ba. Don haka duk wadda ta sanyashi 
a halin rashin sanin hukuncin ko a halin mantuwar cewa 
tana cikin ihrami ko kuma mantuwar cewa wannan abin 
yana cikin abubuwan da aka hana lokacin ihrami, to babu 
fidya a kanta. Fidya tana kan wanda yayi da gangan ne. 


Abdul Aziz ibn Baz. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


2 


۱ Kapan 
KE Boy O WIRA 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


An ruwaito daga Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — yace: Mafificiyar 

addu'a ita ce addu'ar ranar Arfa. Kuma mafificin abin da na fada ni da Annabawan 

da suka zo gabanina: La ilaha illallah Wahdahu La Sharika Lah, Lahul Mulku Wa lahul 
Hamdu Yuhyi Wa Yumitu Wa Huwa Ala Kulli Shai'in Kadir. 


(Babu abin bauta da gaskiya sai Allah, Shi kadai bashi da abokin tarayya, Shi ya cancanci Mulki, 
kuma Shi ya cancanci Yabo. Shine Mai rayarwa, Shine Mai karbar rai, kuma Shi Mai Iko ne bisa 
komai). 


Ya kuma inganta daga gareshi — sallallahu alaihi wa sallam — cewa yace: “Zancen da Allah Ya fi so 
guda hudu ne.. “Subhanallah, Wal Hamd lillah, Wa La ilaha illallah, Wallahu Akbar” 


(Tsarki ya tabbata ga Allah, Yabo ya tabbata ga Allah, Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Allah 
ne mafi girma). 

Don haka ya kamata a yawaita yin wannan zikirin da maimaitashi cikin halin KanKan-da-kai kuma 
zuciya a halarce. Ya kamata kuma a yawaita zikirori da addu'o'i da suka zo a shari'ah a kowane 
lokaci musamman a wannan bigire kuma a wannan rana mai girma. 

Mutum ya zabi zikiri da addu'a mai fadin ma'ana, kamar: 


@ Subhanallahi wa bi hamdihi subhanallahil Azim (Tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo gareShi, 
Tsarki ya tabbata ga Allah Mai Girma). 


@ La ilaha illa Anta Subhanaka Inni kuntu minazzalimin. 


@ La ilaha illallah Wala na'budu Illa Iyyah, lahun Ni'matu Wa lahul Fadl Wa lahuth Thana’ul Hasan. 
(Babu abin bauta da gaskiya sai Kai, Tsarki ya tabbata gareKa, lallai ni na kasance cikin azzalumai. 
Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma bamu bautawa kowa sai Shi, dukkan ni’mah tasa ce, 
dukkan falala tasa ce, kuma Shi ya cancanci yabo mai kyau). 


@ La ilaha illallah Mukhlisin lahud Din Wa lau karihal Kafirun (Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, 
muna masu tsarkake addini gareShi, ko da kafirai basa so). 


@ La haula Wala Kuwwata illa billah (Babu wata dabara babu wani Karfi sai ga Allah) 


@ Rabbana Aatina fid dunya Hasanatan Wa fil Aakhirati Hasanatan Wa Kina adhaban Nar (Ya 
Ubangijinmu Ka bamu mai kyau a duniya, kuma mai kyau a lahira, kuma ka tserar damu azabar wuta). 


Washes ees امت لوان ی بتک عن ادق‎ YC EN 


(Kuma zani ya ce: “Ku kira Ni in karba muku. Lallai wadannan da ke kangara daga 
barin bauta Mini, za su shiga Jahannama suna kaskantattu.” 


Kuma Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — yace: Lallai Ubangijinku Ta'ala Mai 
kunya ne, Mai karimci ne. Yana kunyar bawanSa idan ya daga hannayensa zuwa gareShi, 
Shi kuma Ya mayar masa da hannayen babu komai.Kuma yana cewa — sallallahu alaihi wa 
sallam — Babu wani Musulmi da zai roki Allah da wata addu'ar da babu sabo a cikinta kuma 
babu yanke zumunci sai face Ya bashi dayan abubuwa uku: Ko dai Ya gaggauta masa abin da 

yaroka, ko kuma ya ajiye masa shi a lahira, ko kuma Ya kawar masa kwatankwacinsa 
UZA na wani mummunan abu. Sai Sahabbai suka ce: To, ashe mu yawaita addu'a kenan? 
ها‎ Ya Sai yace: Allah ya fiku yawaitawa. 


Tag 


e Ikhlasi don Allah 


e Ya godewa Allah ya yaba masa, sannan yayi salati ga Manzon 
Allah — sallallahu alaihi wa sallam 


e Karfin zuciya yayin addu'ar tare da yakini cewa Allah zai amsa 

e Tsananta naci a addu’a amma banda neman gaggauta amsa 

e Halartar zuciya yayin addu’a ۹ 
e Rokon Allah yayin da mutum yake cikin yalwa da kuma yayin tsanani 

e Kada ya roki kowa sai Allah Shi kadai 


e Kada mutum yayi mummunar addu'a ga iyalansa ko dukiyarsa ko 
‘ya’yansa ko shi kansa 


e Sassauta murya da kuma yin addu'a tsakanin asirtawa da bayyanawa 


e Tabbatarwa kai da zunubai da neman Allah ya gafartasu, da kuma tab- 
batar da ni' mar Allah akan mutum tareda godiya akanta 


ə Kada a rika yin 6۵6۵16 da wahal-da-kai a addu'a 


ə Kakkabe zuciya da tsaida hankali wuri guda, da KanKan-da-kai, da 
kwadayi da tsoron Allah 


e Mayar da hakkokin mutane da aka zalunta tare da tuba 
e Maimaita addu'a sau uku 

e Fuskantar alkibla 

e Daga hannuwa yayin addu’a 

e Yin alwala in an samu dama 

ə Rokon Allah cikin ladabi 


Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — yace: 


Addu’a ita ce Ibadah RA 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


ADDU'A 
ADUBBAN ADDU'A 


e Mai addu’a ya fara da kansa sannan ya yiwa waninsa, 
kamar yace: 

Ya Allah ka gafarta mini da wane 

e Yayi tawassuli da sunayen Allah Mafiya kyau da siffofinsa 
Madaukaka, ko da wani aiki na kwarai da mai addu'ar ya aikata, 
ko da addu'ar wani mutumi na-gari, kuma lokacin da zai nemi yi 
masa addu'ar ya zama yana nan kuma da ransa. 

e Abincinsa da abin shansa da tufarsa su zama na halal 

e Kada yayi addu’ar da ta Kunshi sabon Allah ko yanke zumunci 
e Mai addu’ar ya zama mutum ne mai umarni da abu mai kyau 
kuma mai hani daga mummunan abu kuma mai nesantar zunubai 


LOKUTANDA AKAN KARBI ADDU’A A CIKINSU 


e Can cikin dare 
e Karshen kowace sallah 
e Tsakanin kiran sallah da ikama 
e Sulusin dare na Karshe 
e Yayin kiran sallolin farilla 
e Yayin saukar ruwan sama 
e Sa’ar Karshe ta ranar Jumu’a (wato daf da faduwar ranar) 
e Yayin shan ruwan Zamzam tareda niyya ta kwarai 
e Cikin sujjada 
اتآ‎ 


۸00۸. 


e Addu’ar Musulmi ga dan uwansa Musulmi 

ə Addu’ar ranar Arfa 

e Yayin haduwar Musulmi a majalisan ambaton Allah 
٭‎ Addw'ar uba ta alheri ga dansa da kuma mummunar addu'ar uban 
akan dansa 

Addu'ar matafiyi‏ ٭ 

e Addu'ar da na kwarai ga mahaifinsa 

Addu'a bayan gama alwala, amma idan yayi addu'ar da aka riwaito‏ ٭ 

e Addu'a bayan jifan Jamrah ta farko (Karamar Jamrah) 

ə Addu'a bayan jifan Jamrah ta biyu (ta tsakiya) 

Addu'a cikin dakin Ka'aba, wanda yayi sallah cikin Hijir to yayi a‏ ٭ 
cikin Ka'aba ne‏ 

e Addu’a a kan Safa 

ə Addu’a a kan Marwa 

ê Addu’a a Mash’arul-Haram (Muzdalifah) 

Babu shakka cewa shi Mumini yana rokon Ubangijinsa a koda yaushe 
kuma duk inda yake, kuma Shi Allah Ta'ala yana kusa da bayinSa. Al- 
lah yana cewa: 


1515 سالک عکادی عى 3b‏ فرب مرج دعو dal‏ 2 7 


رو م ووه ہہ یہ AA or‏ ...ہپ 
فلستجيبوا إ a BA gi ka‏ سک سورة البقرة 
Kuma idan bayina suka tambaye ka gamedaNi, to, Lallai Ni Makusance‏ 
ne. Ina karbar kiran mai kira idan ya kira Ni. Saboda haka su nemi‏ 
karbawaTa, kuma su yi imani da Ni, tsammaninsu, su shiryu) =‏ 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


PIN 
<= 72 Ti 
Aji 


Wasu addo’o’i da ya dace mahajjaci yayi su a filin Arfa 
da kuma Muzdalifah da sauran wuraren addu’a. 


Ya Allah! ina rokonKa afuwa da tsarewa cikin addinina da duniyata da 
iyalina da dukiyata. Ya Allah! Ka suturcemin al’aurorina, Ka amintarda- 
ni abubuwan da nake tsoro. Ya Allah! Ka kiyayeni ta gabana da bayana, 
ta damana da haguna, ta samana. Ina neman tsari da Girmanka daga a 
kisfe kasa dani. 


Ya Allah! Ka bani lafiya (aminci daga bala’i) a jikina, Ya Allah! Ka bani 
lafiya a jina. Ya Allah! ka bani lafiya a ganina. Babu abin bautawa da 
gaskiya sai Allah. Ya Allah! Ina neman tsarinka daga kafirci da talauci, 
da azabar Kabari. Babu abin bautawa da gaskiya sai Kai. Ya Allah! Kaine 
Ubangijina. Babu abin bauta da gaskiya sai Kai. Kaine Ka halicceni 
kuma bawanka ne, kuma ina kan alkawarin da nayi maka (na kadaitaka 
da bauta) da kuma alkawarin da kayi mini (na shigar da wanda bai yi 
shirka da kaiba gidan aljannah) gwargwadon halina. Ina neman tsarinka 
daga sharrin abinda na aikata. Ina tabbatar da ni’imarka gareni, kuma ina 
tabbatar da zunubi na. Ka gafartamin domin babu wanda yake gafarta 
zunubai sai kai. 


Ya Allah! Ina neman tsarinka daga damuwa da bakin ciki, kuma ina ne- 
man tsarinka daga gajiyawa da kasala, da rowa da tsoro, kuma ina ne- 
man tsarinka daga nauyin bashi da rinjayen mazaje. Ya Allah! Ka sanya 
farkon wannan wuni ya zama gyaruwa ne, tsakiyarsa kuma rabautuwa, 
Karshensa kuma cin nasara. Ina roKonka alheran duniya dana lahira, Ya 
Mafi Rahamar Masu rahama. 


Ya Allah! Ina rokonka yarda da Kaddara bayan aukuwarta, kuma ina 
roKonka rayuwa ta ni’ima bayan mutuwa, kuma ina roKonka dadin kallon 
fuskarka Mai Karimci, da kuma shaukin saduwa da kai, batare da cutar 
mai cutarwa ba ko fitinar mai batarwa ba. Kuma ina neman tsarinka daga 
in yi zalunci ko a zalunceni, ko in yi ta’addanci ko ayi ta’adda akaina ko 
in aikata laifi ko zunubin da baza ka gafarta shi ba. 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah! Ina neman tsarinka daga a maidani rayuwa mafi 
KasKanci. Ya Allah! Ka shiryardani ga mafi kyaun ayyuka da 
halaye. Babu mai shiryarwa ga mafi kyawunsu sai Kai. Kuma ka 
kawarmin miyagunsu, babu mai kawarmin miyagunsu sai Kai. 


Ya Allah! Ka gyara min addinina, ka yalwata min gidana, ka sanya mini 
albarka a arzikina. Ya Allah! Ina neman tsarinka daga Kaikashewar zuci- 
ya da gafala da KasKanci da talauci, kuma ina neman tsarinka daga kafirci 
da fasikanci da sabani, da aiki don aji, da riya. Kuma ina neman tsarinka 
daga kurumta da bebantaka da kuturta da miyagun cututtuka. 


Ya Allah! Ya Allah ka bawa raina takawarta, ka tsarkake ta; saboda kaine 
fiyayyen mai tsarkaketa. Kai ne wanda ya jibinceta kuma ubangijinta. 
Ya Allah! Ina neman tsarinka daga ilimin da bashi da amfani, da zuciyar 
da bata risina, da ran da baya Koshi, da addu’ar da ba a amsata. 


Ya Allah! Ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata, da shar- 
rin abinda ban aikata ba. Ya Allah! Ina neman tsarinka daga gushewar 
ni’imarka da juyawar tsarewarka (daga bala’i) da aukuwar azabarka babu 
zato, da dukkanin fushinka. 


Ya Allah! Ina neman tsarinka daga rushewar gini, da gangarowa daga 
sama, da nutsewa a ruwa da gobara da tsufa tukuf. Kuma ina neman tsar- 
inka daga bugun Shaidan a lokacin mutuwa. Kuma ina neman tsarinka 
daga mutuwa daga harbin kunama. Ina neman tsarinka daga kwadayi mai 
kaiwa zuwa ga a sa zuciya cikin kufe. 


Ya Allah Ubangijin sammai da kassai, Ubangijin al’arshi mai girma, 
Ubangijin mu kuma Ubangijin komai, mai tsaga kwayar komayya da 
kwallon dabino, mai saukar da Attaura da Injila da Al furkan.! Ina neman 
tsarinka daga sharrin komai wanda kai ne mai rike da makwarkwadarsa. 
Ya Allah Ubangiji! Kai ne na farko babu wani abu kafin kai, kai ne na 
karshe kuma babu wani abu bayanka, kai ne Madaukaki, babu wani abu 
da yake sama da kai, kai ne boyayye (mafi kusa da bayinka), babu wani 
abu da yake boyuwa gareka, ka biya mana basussuka, kuma ka 


4117 ع‎ 
wadatar da mu daga talauci. سا‎ A ZA 
a 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Ya Allah 


Ya Allah 
[Ya Allah | 


Ya Allah 


[rea] 


KUA 
= 74 ۳3 
Ay 


Ya Allah! Ina neman tsarinka daga miyagun dabi'u da ayyuka da 
son zuciya da cututtuka. Ina neman tsarinka daga nauyin bashi da 
rinjayen mazaje da dariyar abokan gaba. 


Ya Allah! Ka gyara min addinina wanda shi ne mai gyara mini lamarina, 
ka kuma gyara mini duniyata wacce a cikinta rayuwata ta ke, ka kuma 
gyara min lahirata wacce zuwa gare ta makomata ta ke, ka sanya rayuwa 
ta zama karuwa ce a gare ni cikin kowane alheri, mutuwa kuma ta zamo 
hutu daga aikata dukkan sharri”. Ya Ubangiji! Ka taimakeni, kada ka 
taimaki wani akaina. Ka bani nasara, kada bawa wani nasara akaina. Ka 
shiryar dani kuma ka saukake shiriyar gareni. 


Ya Allah! Ka sanyani mai yawan zikirinka, mai yawan godiya gareka, 
mai yawan da’a gareka, mai KasKantar-da-kai gareka, mai yawan kuka, 
mai yawan komawa gareka. Ya Ubangiji ka karbi tubana, ka wanke 
laifukana, ka kar6i addu'ata, ta tabbatar da hujjata, ka shiryar da zuciyata, 
ka daidaita harshena, ka cire mummunan Kullin zuciyata. 


Ya Allah! Lallai ina rokonka tabbatuwa cikin lamari, da Karfin Kuduri 
akan shiriya, Ina kuma rokonka godiya ga ni'imominka, da kyautata bau- 
ta a gare ka, kuma ina rokon ka bani zuciya kubutacciya, da harshe mai 
gaskiya, Ina kuma rokonka alherin abin da ka sani, ina neman tsarinka 
daga sharrin da ka riga ka sanshi, ina kuma neman gafararka daga abin da 
ka sani, kuma kai ne masanin abubuwan da su ke fake. 


Ya Allah! Ka kimsa mini shiriyata, ka tsareni daga sharrin kaina. Ya Al- 
lah! Ina rokonka aikata ayyukan alheri, da barin miyagun ayyuka, da son 
miskinai, kuma ka gafarta mini, ka jikaina, kuma in ka nufi wata fitina ga 
bayinka ka karbi raina zuwa gareka ba tareda an fitineni ba. 


Ya Allah! Ina rokonka sonka, da son mai sonka, da son kowane aiki da 
zai kusantar dani zuwa sonka. Ya Allah! Ina rokonka mafi alherin roko, 
da mafi alherin addu'a, da mafi alherin cin nasara, da mafi alherin saka- 
mako, ka tabbatar dani, ka nauyaya ma'aunaina, ka tabbatar da imanina, 
ka daukaka darajata, ka karbi sallata da ibadojina, ka gafarta zunubaina. 
Kuma ina rokonka madaukakan darajoji a aljanna. 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah! Ina rokonka mabudan alheri, da makullansa 
(wato dukkan alheri), da gamammen alheri (matattararsa 
baki-daya), da farkonsa da Karshensa, da bayyanensa da boyensa, 
da darajoji madaukaka na aljanna. 


Ya Allah! Ina rokonka ka daukaka ambatona, ka sauke laifukana, ka tsar- 
kake zuciyata, ka karemin farjina, ka kuma gafartamin zunubina. 


Ya Allah! Ina ro&konka kayimin albarka a jina da ganina da ginin halit- 
tata da halayena, da cikin iyalaina, da cikin rayuwata, da cikin aikina, ka 
kar6i kyawawan ayyukana. Kuma ina rokonka darajoji madaukaka a 
cikin aljannah. 


Ya Allah! Ina neman tsarinka daga wahalhalun bala'i, da kuma riskar 
wahala da tabewa, da mummunar kaddara, da dariyar keta daga makiya. 


Ya Allah! Mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. 
Ya Allah! Mai jujjuya zukata, ka juya zukatanmu (su tsaya) akan da’arka. 


Ya Allah! Ka Karamana kada ka ragemana, ka darajtamu kada ka wu- 
lakantamu, ka bamu kada ka hanamu, ka fifitamu, kada ka fifita wasu 
akanmu. Ya Allah! Ka kyautata makomarmu cikin lamurra baki-daya, 
ka tsaremu daga KasKancin duniya da azabar lahira. 


Ya Allah! Ka bamu rabo na tsoronka wanda zai shiga tsakaninmu da sa- 
Gamaka, ka bamu rabo na da’arka wadda zata kaimu zuwa ga aljannarka. 
Ka bamu yakinin da saboda shi zaka saukake mana musibun duniya. 
Ka amfanemu da jinmu da ganinmu da Karfinmu muddin ka rayardamu. 
Ka sanya wannan din ya wanzu tareda mu har mutuwa. Ka sanya ramu- 
konmu ya taKaita kan wanda ya zaluncemu. Ka taimakemu akan wanda 
yake gaba damu. Kada ka sanya duniya ta zama mafi girman abin mai- 
da-hankalinmu ko ta zama matukar iliminmu. Kada ka sanya musibarmu 
ta zama cikin addininmu. Kada ka dora wanda baya tsoronka akanmu 
saboda zunubanmu. 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


Ya Allah | Ya Allah! Ina rokonka abubuwan da suke jawo rahamarka, da 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Ya Allah 


Oe 
= 76 a 
KAIN 


sabubban da suke karfafa samun gafararka, da ganima daga kowane 
aikin da'a, da kubuta daga kowane sabo, da rabautuwa da aljanna, da 
tsira daga wuta. Ya Allah! Kada ka barmana wani zunubi sai ka ga- 
Tartashi, ko wani aibi face ka suturceshi, ko wata damuwa sai face ka 
yayeta, ko wani bashi face sai ka biyamana shi, ko wata bukata daga 
bukatun duniya da lahira — wadda take abin yarda a gareka kuma abin 
gyara a garemu — sai face ka biyamana ita, Ya Mafi jinkan masu jinkai. 


Ya Allah! Ina rokonka wata rahama daga gareka wadda zaka shiryar da 
zuciyata da ita, kuma ka tara mini lamarina wuri guda, ka tattara mini 
abinda ya wargaje na sha’anina, kuma ka kiyayemini wani nawa da bay- 
anan, ka kuma daukaka wanda yake nan da ita, ka haskaka fuskata da 
ita, ka tsarkake aikina da ita, ka kimsamini shiriyata da ita, ka kade fitina 
daga gareni da ita, kuma ka tsareni daga duk wani mummunan abu da ita. 


Ya Allah! Ina rokonka rabautuwa ranar hukunci, da rayuwa ta masu cin 
nasara, da matsayin shahidai, da abokantar Annabawa, da nasara akan 
abokan gaba. 


Ya Allah! Ina rokonka inganci a imanina, da imani cikin kyakkyawan 
hali, da cin nasarar da rabautuwa zata biyo bayansa, da rahama daga 
gareka, da tsarewa daga bala'i, da kuma gafara da yarda. 


Ya Allah! Ina roKonka lafiya da kame-kai, da kyakkyawan hali, da yarda 
da Kaddara. Ya Allah! Ina neman tsarinka daga sharrin kaina, da sharrin 
duk wata dabba da kake rike da makwarkwadarta. Lallai Ubangijina 
yana kan hanya madaidaiciya (wato gaskiya da adalci). 


Ya Allah! Lallai kana jin maganata, kana ganin inda nake, kuma kana 
sane da sirrina da bayyanena, babu wani abu daga cikin lamarina da yake 
boye a gareka. Ni ne matsattse matalauci, mai neman agaji, mai neman 
tsarewa, a razane cikin tsoro, mai tabbatar da zunubansa a gareka, ina 
roKonka roko irin na miskini, ina KanKan-da-kai a gareka irin Rankan- 
da-kan mai zunubi makaskanci. Ina kiranka irin kiran matsoraci wanda 
ke cikin tsanani, kira irin na wanda wuyansa ya risina gareka, jikinsa ya 
KasKanta gareka, hancinsa ya turmusa gareka. 


Ya Allah! Gareka na mika wuya, da kai nayi imani, gareka na 
dogara, gareka nake komawa, da kai nake hujja a kowace hu- 
suma. Ina neman tsari da Buwayarka kada ka batardani. Babu abin 
bautawa da gaskiya sai kai. Kai ne Mai rai wanda ba ya mutuwa, aljanu 
da mutane kuwa suna mutuwa. 


Ya Allah | Ya Allah! Ina neman tsarinka daga ilimin da bashi da amfani, daga zuciyar 
da babu khushu’i a cikinta, daga ran da baya Koshi, kuma daga addu'ar da 4 
baa amsata. 


Ya Allah | Ya Allah! Ka nesantani daga miyagun dabi'u da miyagun ayyuka da son 
zuciya da cututtuka. 

Ya Allah | Ya Allah! Ka kimsamini shiriyata, ka tsareni da sharrin kaina. Ya Allah! Ka 
wadatar dani da halalinka daga barin haramunka, ka wadatar dani da falalarka 
daga barin duk wanda ba kai ba. Ya Allah! Ina rokonka shiriya da takawa da 
kame-kai da wadata. Ya Allah! Ina rokonka shiriya da daidaito. 


Ya Allah | Ya Allah! Ina rokonka alkhairi dukkaninsa; na gaggawansa da na nesa, wan- 
da na sani daga cikinsa da wanda ban sani ba. Ina kuma neman tsarinka daga 
sharri dukkaninsa; na gaggawansa, da na nesa, wanda na sani daga cikinsa 
da wanda ban sani ba. Ya Allah! Ina rokonka duk abin da bawanka kuma 
Annabinka Muhammadu - sallallahu alaihi wa sallam - ya roke ka. Ina kuma 
neman tsarinka daga abin da bawanka kuma Annabinka Muhammadu - sal- 
lallahu alaihi wa sallam - ya nemi tsarinka daga gareshi. Ya Allah! Ina ro- 
konka aljannah da duk abin da ke kusantarwa zuwa gareta na zance ko aiki. 
Ina kuma neman tsarinka daga wuta da duk abin da ke kusantarwa zuwa 
gareta na zance ko aiki. Kuma ina rokonka da ka sanya dukkan abin da ka 
kaddara min ya zama alkhairi a gare ni. 


Ya Allah | Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai, bashi da abokin tarayya, 
Mulki nasa ne, Yabo nasane, shi ke rayarwa, shi ke karbar rai. Alheri duk a ha- 
nunsa yake, kuma shi mai iko ne bisa komai. Tsarki ya tabbata ga Allah, Yabo 
ya tabbata ga Allah, Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Allah shine mafi 
girma, babu wata dabara, babu wani karfi sai ga Allah, Madaukaki Mai Girma. 


Salatin Allah da amincinsa su tabbata ga shugabanmu iF. 
هلا‎ AH 
Muhammadu da Iyalansa da Sahabbansa AU 
ayy 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


DU'A 
ADDU'A  ADDU'AR HAWA ABIN HAWA 
Bismillahi, alhamd lillah 


OIG وق‎ Wat DE Gis سر‎ li HR 

Yabo ya tabbata ga Allah. Yabo Ya tabbata ga Allah. Yabo ya tahbata ga 
Allah. Allah shine mafi Girma. Allah shine mafi girma. Allah shine mafi 
girma. Tsarki ya tabbata gareka Ya Allah! Ni na zalunci kaina, ka gafarta 
4 min, domin babu mai gafarta zunubai sai kai. 


Addu'ar Tafiya 
Allah shine mafi girma. Allah shine Wa ات‎ Allah shine mafi girma 


WI dis W at MR کک الف سر‎ 


Ya Allah! Muna rokonka da'a da asa a wannan tafiya ta mu, kuma 
muna rokonka aiki wanda zaka yarda da shi. Ya Allah! Ka sawwake 
mana wannan tafiya ta mu, ka nade mana nisanta. Ya Allah! Kai ne 
ma'abocin mu a cikin wannan tafiya, kuma kai ne halifan mu a cikin 
iyalan mu. Ya Allah! Ina neman tsarinka daga wahalar tafiya, da abin 
gani mai sanya bacin rai, da kuma mumnunar makoma ga dukiya da iyali. 
Idan ya dawo daga tafiyar ta sa, sai kuma ya fadi wannan addu'ar, ya kuma kara da cewa: 


“Mu masu komawa ne, masu tuba masu bauta, kuma masu godiya ne ga Ubangijin mu”. 
Addu'ar Tsakanin Ruknul Yamani da Hajarul Aswad 


Addu'ar تسد‎ Kan Safa da Marwa 
Ky ON عدات‎ (ae +770 


Ya Ubangijinmu Ka bamu ce mai kyau a duniya, kuma abu mai مسا‎ 8 
lahira kuma ka tsaremu daga azabar wuta. 


Addu'ar Tsayawa Kan Safa da Marwa 


AES من‎ 6 PAASA 3 & 


Yayin da Manzon Allah — sallallahu alaihi wa sallam — ya kusa zuwa Safa ya karanta: 
{Lallai Safa da Marwa suna cikin alamun Allah} Ina farawa da abin da Allah ya fara. 
Sai ya fara da Safa. Sai ya hau dutsen har ya kai yana kallon Ka'aba, sai ya fuskanci 
alKibla. Ya kadaita Allah ya girmamashi. Ya ce: 
La ilaha Illallah, Wahdahu la sharika lah, Lahul Mulku Wa lahul Hamd Wa Huwa ala 
kulli shai'in Kadir. La ilaha illallahu Wahdah, Anjaza Wa'dah, Wa Nasara ‘Abdah, Wa 
41 H - Hazamal Ahzaba Wahdah. | 1 5 5 : 3 1 
IS ZA Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Shi kadai. Bashi da abokin tarayya. Mulki 


“= | nasa ne. Yabo nasa ne. Kuma mai iko ne bisa komai. Babu abin bautawa da gaskiya sai 
2-785 | Allah. Shi kadai. Ya zartarda alRawarinsa. Ya taimaki bawansa. Ya ruguza rundunoni 
Siap | shi kadai. 

ENS Sannan yayi addu'a a tsakanin haka. Ya fadi irin wannan addu’a sau uku. Haka yayi a 


kan Marwa yadda yayi a Safa. 


Ya Dan Uwa Alhaji 


Ya kai wanda yazo bisa nau'i dabam dabam na abin hawa kuma daga 
kowane lungu mai nisa na duniya. 


Lallai ya dace ka zama mai matukar kwadayi akan kiyaye hajinka daga rafathu 
(kwarkwasa da kusantar mata da sha'awa), da fasikanci da jayayya da dukkan 
sabon Allah, kuma hajinka ya kasance ya dace da abin da ya zo a littafin Allah 
Ta'ala da Sunnar Annabinsa Muhammad -— sallallahu alaihi wa sallam - , kuma 
bisa fuska mafi kamala, domin ka samu babban sakamako, gafarar zunubai, kan- 
karar miyagun ayyuka, da daukaka darajoji, da kuma shiga gidan aljanna da 
falalar Allah Ta'ala da rahamarsa. Wannan shi ne Haji Mabrur (Kubutaccen 
aikin Haji). 

Ashe abinda ake nufi da Haj Mabrur wanda sakamakonsa shiga aljanna, shine 
hajin da aka cika hukunce-hukuncensa, kuma ya auku bisa mafi kamalar fuskoki, 
wanda wa kubuta daga laifuka, wanda aka kewayeshi da kyawawan ayyuka da 
alherai. Malam fikuhu suna cewa: shine hajin da ba ayi sabon Allah a yayin 
aikatashi ba. 


Don haka muna jan hankalinka da ka kyautata riko da littafin Allah da koyi da 
Manzonsa - sallallahu alaihi wa sallam - , kuma ka zama misali ne abin koyi ga 
wadanda suke tare da kai wajen mu'amalar da “yan uwanka mahajjata, domin 
hajinka ya zama kubutacce, ayyukanka su zama abin godiya in sha Allah. 


Ka koma ka samu iyalanka kamar yadda mahaifiyarka ta haifeka, a matsayin 
tsarkakke daga kazanta, an gafarta maka zunubanka. Kuma yayin da ka koma 
garinku, duk lokacin da zuciyarka zata kiraka ga aikata wani sabon Allah: 


Sai ka tuna ranar da kake dawafi kewayen dakin Ka'aba, da kuma tsakanin Safa 
da Marwa. 


Ka tuna ranar tsayuwarka a Arfa kana mai daga hannayenka kana fatan rahamar 

Allah da afuwarsa da gafararsa. 

Wannan lallai zai taimaka maka akan nisantar aikata zunubai da ayyukan sabon 

Allah. 

Muna rokon Allah Ta'ala ga kowa ya samu Haji Mabrur da aiki abin godiya. 

Lallai shi mai iko ne bisa komai. Salatin Allah da amincinsa su tabbata ga An- 

nabinmu Muhammadu da iyalansa da sahabbansa baki-daya. FE 
دا‎ ZA 


Dalal bn Ahmad al-“Akeel & 
KAN 


JAGORAN MAHAJJACI DA MAI UMARA 


1 | Ladubban Tafiya 8 
2 | Mikatin Harama 10 
3 | Daukar Harama 12 
a | Abubuwan Da Aka Hana A Halin Ihrami 14 
5 || Nau'o'in Aikin Haji SS 17 
Pel Siffar Umara 19 
| 1 Siffar Haji 29111 
8 | Ranar Takwas Ga Watan Dhul Hijjah | 28 
9 | Ranar Tara Ga Watan Dhul Hijjah 30 
10 | Muzdalifah | | Pa au 
11 | Ranar Goma Ga Watan Dhul Hijjah 34 
12 | Dawafin Ifada | 36 
13 | Kwanakin Tashriki 37 
14 | Dawafin Bankwana 39 
15 | Rukunan Haji Da Wajibansa 40 


16 Hukunce-Hukunce Da Suka Kebanci MataMuminai 41 


17 | Siffar Ziyarar Masallacin Manzon Allah — Sallallahu alaihi wa sallam 47 
2-2 Fatawoyi Masu Muhimmanci = 
19 | Addu’a 67 


NIZA 
Tag 


Kasar Saudi Arabia 


aa‏ وت 


Ma'aikatar Kula Da Al'Amuran Addinin 
Musulunci Da Da'wah Da Shiryarwa 


www.al-islam.com 
www.gurancomplex.com 


رقم الايداع ۲٣/۳۹۱۷۰‏ 
ردمك : ۹۹٦۰-٦٦-4-۹‏ 


